Jagoranci  Zuwa  Zabi 


J  agoranci  Zuwa  Zabi 


Daftarin  Horar  da 
Mata  Akan  J  agoranci 


Mahnaz  Afldiami 
Ann  Eisenberg 
Haleh  Yaziri 


Da  Hadin  Gwiwar 


Suheir  Azzouni 
Ayesha  Imam 
AminaLemrini 
RabJ  a  Naciri 

Karatun  Tabbaci  da  Gyara  daga 

Kole  Ahmed  Shettima 
Hussaini  Abdu 

Fasara  da  Gwaji  daga  BAOBAB  for  Women's  Human  Rights 


Kungiyar  Hadin  Kan  Koya  na  Mata  Domin  Yancin  Cigaba  da  Zaman 

Lafiya 

Women's  Leaming  Partnership  for  Rights,  Development,  and  Peace 

(WLP) 

4343  Montgomery  Avenue,  Suite  201 

Bethesda,  MD  20814,  USA 
Tel:  301-654-2774/Fax:  301-6542775 

EmaU:  wlp@leamingpartnership.org 

Web:  www.leamingpartnership.org 

Da  Hadin  Gwiwar 

Association  DJ  mocratique  des  Femmes  du  Maroc  (ADFM) 
Secteur  les  Orangers,  Rue  Mokla,  Villa  No  2 
Rabat,  Morocco 

Tel:  212-37-737165/Fax:  212-37-260813 
Email:  association.adfm@menara.ma 

BAOBAB  for  Women's  Human  Rights 

232A  Muri  Okunola  Street,  P.O.Box  73630 
Yictoria  Island,  Lagos  Nigeria 
Tel:  234-1-320-0484 
Tel/Fax:  234-1-262-6267 
Email:  baobab@baobabwomen.org 

Women's  Aflfairs  Technical  Committee  (WATC) 
Awad  Bldg.,  Radio  Street,  Hoor 
P.O.Box  2197 

RamaUah,  Palestine  via  Israel 
Tel:  972-2-298-7784/Fax:  970-2-298-6497 
EmaU:  watcorg@palnet.com 
Web:  www.pal-watc.org 

Copyright  2004 

Women's  Leaming  Partnership  for 
Rights,  Development  and  Peace  (WLP) 
ISBN  0-9710922-3-0 


Zane  Daga:  Xanthus  Design 


TSARIN  LITTAFIN 


Godiya  i 

Bayanin  Farko:  Gabatar  da  Kai  iii 

Gabatarwa:  Jigo,  Dalilai,  Manufofi  da  Kuma  Fasali  7 
Tubalan  Ginin  Jagoranci:  Jagoranci  a  Matsayin  Dimantarwa 

Ta  Hanyan  Sadarwa  1 1 

Sadarwa  a  Tsarin  Zaman  Bita:  Shawarwari  don  Gudanarwa  25 

Zaman  Bita 

Sashen  Na  I:  Shirya  Kai  Don  Jagoranci  35 

Zama  Na  1:  Wacece  Jagora?  37 

Zama  Na  2:  Yaya  Nake  Jagora  A  Rayuwa  Ta?  43 

ZamaNa3:MeneneHangenNesaTa?  53 

Sashen  Na  II:  Sadarwa  Tare  Da  Wasu  59 

Zama  Na  4:  Ta  Yaya  Zamu  Yi  Sadarwa?  6 1 

Zama  Na  5 :  Ta  Yaya  Zamu  Cimma  Bukatu  Da  Suka  Sha  Banban?  67 

Zama  Na  6:  Ta  Yaya  Zamu  Karfafawa  Juna?  73 

Sashen  Na  III:  Samarda  Kawance  Don  Hmantarwa  79 

Zama  Na  7 :  Ta  Yaya  Zamu  Samu  Ma'  ana  Daya?  8 1 

Zama  Na  8:  Menene  Shirin  Mu  Na  Aiwatar  Da  AiM?  87 

Zama  Na  9:  Ta  Yaya  Zamu  Raya  Kwarewar  Mu  Da  Basirar  Mu?  95 

Zama  Na  10:  Ta  Yaya  Zamu  Tattara  Karfi  Domin  Aiki?  103 

Zama  Na  1 1:  Ta  Yaya  Zamu  Rarraba  Nauyi  da  Kuma  Sakamako?  109 

2^ama  Na  12:  Ta  Yaya  Zamu  Bayyana  Kungiyar  Da  Tayi  Nasara?  117 

Takardar  Auna  Masu  Zama  Da  Mai  Gudanarwa  123 
Karin  Bayani 

Karin  Bayani  Na  A:  Dabarun  Gudanarwa  129 

Karin  Bayani  Na  B:  Sauraro  Mai  Amfani  133 

Karin  Bayani  Na  C:  Wasu  Yanayi  Daban  135 

Karin  Bayani  Na  D:  Rubutu  A  Kan  Jagoranci  155 

Karin  Bayani  Na  E:  Kungiyoyin  Jagoranci  161 

Karin  Bayani  Na  F:  MajaUsar  Bada  Shawara  Ta  Kasa  Da  Kasa  167 


GODIYA 


Akwai  kungiyoyi  da  mutane  da  dama  da  su  ka  taimaka  wajen  samun 

nasarar  wannan  aiki.  Muna  miƙa  godiyar  mu  ga  kungiyar  nan  ta  Ford 
Foundation,  da  National  Endowment  for  Democracy,  da  Shaler  Adams 
Foundation,  da  ta  Tides  Foundation  saboda  goyon  bayan  da  suka  bamu 
wajen  yakin  mu  na  samar  da  hanyoyi  da  kafofi  na  bunkasa  damar  da 
mata  suke  da  ita  a  jagoranci. 

Muna  kuma  godiya  ga  dukan  masu  jagorancin  nan  da  suka  samar  mana 
da  labarun  da  suke  cikin  wannan  dan  littafin,  musammanma,  Zainah 
Anwar,  Thais  Corral,  Ayesha  Imam,  Ivy  Josiah,  Asma  Khader  da  kuma 
Sakeena  Yacoobi.  Muna  godiya  ga  Nancy  Flowers,  wacce  ta  duba  mana 
rubutum  ta  kuma  yi  karin  haske  da  karewar  ta. 

Kungiyar  Women's  Leaming  Partnerships  for  Rights,  Development  and 

Peace  (WLP)  ta  kaddamar  da  wannan  aiki  a  watan  yuni,  2000  a  lokacin 
da  muka  gudanar  da  wani  taro  na  masana  domin  tattauna  sabobin 
hanyoyin  jagorancin  mata  da  kuma  bukatun  al'ummomi  domin  cin  gaban 
su.  Muna  mika  godiyar  mu  ga  wadanda  suka  dauki  nauyin  wannan  aiki 
domin  tabbatar  da  nasarar  wannan  taro:  General  Board  of  Global 
Ministries  of  the  United  Methodist  Church,  the  Global  Fund  for  Women, 
the  San  Francisco  Foundation,  the  United  Nations  Development  Fund  for 
Women  (UNIFEM),  da  kuma  United  Nations  Population  Fund 
(UNFPA).  Wadanda  suka  halarci  taron  sun  hada  da,  AUa  Arasoughly 
Shiva  Balaghi,  Janice  Brodman,  Sylvie  Cohen,  Thais  Corral,  Naadia 
Davis,  Nancy  Flowers,  Ixanne  Grossman,  Ayesha  Imam,  Bushra  Jabre, 
Mona  Kaidbey,  Amina  Lemrini,  Vivian  Manneh,  Pramada  Mennon, 
Geeta  Misra,  Thoraya  Obaid,  Ayo  Obe,  Aruna  Rau,  Najat  Rochdi,  Susan 
Deller  Ross,  Rahim  Sabir  da  Sakeena  Yacoobi.  Da  yawan  wadanan 
masana  suna  cikin  masu  bada  shawarwari  ta  kasa  da  kasa  ta  wannan 
kungiyar,  wato  Intemational  Advisory  CouncU  (duba  Karin  Bayani  F). 
Muna  nuna  godiyar  mu  gare  su  domin  karin  haske  da  goyan  bayan  su  a 
dukan  mutakan  wannan  aiki. 

Godiyar  mu  kuma  ga  Rakhee  Goyal,  Hannan  Kholoussy  da  Sian 
MacAdam  wadanda  suka  taimaka  da  karin  haske  da  kokarin  su  wajen 

samar  da  dan  littafin  nan.  Muna  kuma  mika  godiyar  mu  ga  Maureen 
Donaghy  da  Megan  Brown  wadanda  suka  taimaka  wajen  tsara  tarrarukan 
masana,  da  na  majalisar  bada  shawarwari  da  kuma  sadarwa  a  tsakanin 
masu  hadin  gwiwar. 


i 


ii 


BAYANIN  FARKO: 


GABATAR  DA  KAI 

Wannan  dan  littafi  an  samar  da  shi  ne  ta  hadin  gwiwar  kungiyar 
Women's  Leaming  Partnership  for  Rights,  Development  and  Peace 
(WLP)  da  kuma  kungiyar  da  suka  hada  kai  da  ita  kamar,  Association 
DJ  mocratique  des  Femmes  du  Maroc  (ADFM)  a  Morrocco,  da 
BAOBAB  for  Women's  Human  Rights  a  Nigeria,  da  Women's  Affairs 
Technical  Committee  (WATC)  a  Palestine.  Nauyin  da  ya  rataya  wuyan 
mu  shine,  yin  aiki  a  tsakanin  nahiyoyi  guda  uku,  domin  samar  da  dan 
Uttafi  wanda  ya  kunshi  ma'ana  daya,  da  tsarin  gudanarwar  jagorancin 
mata,  amintattun  ra'ayoyi  dabandaban,  da  ya  daidata  manufofi 
dabandaban.  Jagoranci  Zuwa  Zabi:  Daftarin  Horar  da  Mata  a  Kan 
Jagoranci,  zai  yi  kaimi  ga  tunani  da  kwarewar  da  yawan  mata  da  maza 
masu  jagorancin  kungiyoyin  sa  kai  da  ma'aikatan  su,  tare  da  malamai, 
sugabanni  na  siyasa  masu  sharia  da  masu  aikin  cigaba  daga  kasashe  fiye 
da  goma  sha  biyar  (15). 

WLP  ta  kaddamar  da  wannan  aiki  a  New  York  a  watan  yuni  2000. 
Awatanin  da  suka  biyo  baya,  WLP  ta  kafa  wata  kaidajjiyar  yarjejeniya 
tareda  ADFM,  BAOBAB  da  kuma  WATC  dukkannin  su  kungiyoyin  sa 
kai  ne  da  suka  tsaya  tsayin  daka  don  bunkasa  karfafawa  mata,  shigar  su 
harkokin  jagoracin  a  cikin  alumommin  su.  Kowacce  dayan  wadan  nan 
kungiyoyi  guda  hudu  ta  duba  shirin  wannan  dan  littafi  a  kowane  mataki, 
ta  kuma  bada  tata  gudunmwar  da  tsarinsa,  da  fasalin  sa,  da  abin  da  ya 
kunsa,  ta  kuma  tantance  amfanin  sa,  da  dacewar  sa  a  aladance. 

Jagoranci  Zuwa  Zabi  wani  Uttafi  ne  na  gwaji  da  a  ka  tsara  domin 
alummomi  wajen  bitoci  a  Morocco,  Nigeria  da  Palestine.  Mahalartan 
wadan  nan  bitocin  ma'aikatan  da  yayan  kungiyoyin  da  suka  yi  kawance 
ne  da  kuma  dalibai,  mata  masana,  ma'aikatan  gwamnati,  malaman 
makarantu,  yan  siyasa  da  sauran  su. 

Tsarin  samar  da  Jagoranci  Zuwa  Zabi  don  dacewar  sa  da  kowace  kasa  ya 
samu  ne  don  hanyar  masu  gudanar  da  aiki  a  wadan  nan  kasashe  wadan 
da  suka  hada  da  Amina  Lemrini  da  Rabea  Naciri  na  ADFM,  da  Ayesha 
Imam  ta  BAOBAB  da  kuma  Suheir  Azzouni  ta  WATC.  Su  suka  gabatar 
da  gwajin  a  wuraren  su  suka  tantance  dacewar  da  al'adu,  suka  kuma 
taimaka  wajen  samar  da  karin  kayan  aiki  da  ya  dace  da  wuraren  su. 
Littafin  jagoranci  da  za'a  samar  wa  kowace  kasa  daga  karshe  zai  kasance 
wanda  ya  dace  da  yare,  al'ada  kuma  ya  kunshi  al'amuranda  suka  dace  a 
matsayin  kayan  aikin  koyar  da  mata.  Za  su  iya  yin  amfani  da  su  wajen 
raya  dabarun  jagoranci. 


iii 


Saboda  irin  abinda  muka  taba  yi  tare,  WLP  zata  sake  gwajin  kawance  a 
wasu  kasashen  kudancin  duniya. 

Game  da  M asu  Kawance 

Women's  Learning  Partnership  for  Right,  Development 
and  Peace  (WLP):  WLP  kungiya  ce  ta  duniya  mai  zaman  kanta  da 
take  kokarin  karfafa  mata  da  yan  matan  kudancin  duniya  domin  su  sake 
tunani  da  sake  tsara  matsayin  su  a  cikin  iyalansu,  al'umominsu  da 
kasashensu.  WLP  ta  cinma  wannan  burin  ta  hanyan  kawance  da  wasu 
kungiyoyin  mata  a  kudancin  duniya,  kirkiro  tsari  da  kayan  aikin  horo  kan 
jagoranci  da  kuma  shigar  da  mata  cikin  samarda  fadakarwa  da  ilmi.  WLP 
ta  samarda  kayan  aikin  cikin  radiyo,  bidiyo  da  talibijin,  da  kuma  na'urar 
kwakwalwa  intanet  da  suka  dace  da  al'ada  wadanda  kuma  za  su  karfafa 
damawa  da  mata  a  jagorancinsu  wajen  gina  al'umma. 

Association  DJ  mocratique  des  Femmes  du  Maroc 
(ADFM):  An  kafa  ADFM  a  1985  a  matsayin  kungiya  mai  zaman  kanta 
domin  ta  daukaka  yancin  yan  Adam  na  mata,  da  kuma  raya  tsarin 
shawarwari  da  al'adun  zaman  takewa  mai  adalcL  Kasancewarta  daya 
daga  cikin  manyan  kungiyoyi  masu  zaman  kansu  a  Morocco  kan  yancin 
mata,  ADFM  tana  da  makasudin  karfafa  yancin  mata  ta  hanyar  matsin 
lamba,  wayar  da  kai,  yakin  koyon  karatu  da  mbutu  da  iknantarwa. 
Musamman,  ADFM  ta  kafa  cibiyar  jagorancin  mata,  wacce  take  kokarin 
kara  damawa  da  mata  a  kowane  matakin  yanke  shawara. 

BAOBAB  for  Women's  Human  Rights:  BAOBAB  kungiyace 

mai  zaman  kanta  wacce  take  aiki  domin  yancin  yan  Adam  na  mata  a 
karkarsin  dokkokin  addini,  ko  na  kasa,  ko  na  al'ada.  BAOBAB  tana  aiki 
tare  da  kwararrun  masu  aikin  shari'a,  da  masu  bada  shawara  kan 
harkokin  doka,  da  masu  yanke  shawara  da  kungiyo^dn  mata  da  na  yancin 
yan  Adam,  da  wasu  kungiyoyi  masu  zaman  kansu  da  kuma  al'uma 
gabadaya.  Tsarin  kungiyar  na  tallafawa  ilimin  yancin  yan  Adam 
musamman  yancin  yan  adam  na  mata.  BAOBAB  tana  daukan  nauyin 
horarwa  da  ayyukan  Uimi  kan  yancin  mata  domin  damawa  dasu  wajen 
yanke  shawarar  gwamnati. 

Women's  Affairs  Technical  Committee  (WATC):  WATC 

kungiyar  hadin  kai  ne  na  matan  da  suke  cikin  jam'iyyun  siyasa  biyar  na 
kasar  Palestine,  cibiyoyin  koyo  na  mata  guda  shida  da  kungiyoyi  na  kasa 
da  na  duniya  akan  neman  yancin  yan  Adam,  da  kuma  kwararrun  mata 
masu  a  siyasance  da  dama.  An  kafa  WATC  a  1992,  tana  aiki  ne  domin 


iv 


kawarda  wariyar  don  a  kafa  al'uma  da  take  amfani  da  dimokaradiyya  da 
take  kuma  bawa  mutane  yancin  su.  Manufofi  da  makasudin  WATC  sun 
hada  da  raya  iya  jagorancin  mata  matasa,  tabbatar  da  bunkasa  da  mata  a 
duk  matakan  siyasar  kasa,  da  kuma  tallaf awa  da  karfafa  kungiyoyin 
yancin  mata  da  ake  da  su.  WATC  ta  cinma  burinta  ta  hanyar  horarwa, 
aiki  da  wasu,  yaki  bayyane,  da  kuma  Umantarwa  ta  kafofin  watsa  labarai. 


V 


vi 


GABATARWA: 


JIGO,  DALILAI,  MANUFOFI DA  KUMA  FASALI 


Jigo 

Darassan  da  wannan  dan  littafi  ya  kunsa,  an  samar  da  su  ne  bisa  jigogi 
guda  hudu.  Nafarko  shi  ne  a  mafi  yawancin  arumomi,  maza  sukafi 
rike  matakan  jagoranci  a  inda  mata  sukan  kasance  a  matsayin  mabiya. 

Irin  wannan  fahimta  da  akayi  wa  matsayin  mata  yana  da  rudani  domin 
ma'anar  jagoranci,  iko  da  kuma  shugabanci  sun  sha  banban  a  tsakanin 
al'ummomi  da  al'adu  dabandaban.  Kuma  ko  a  tsakanin  al'umma  guda, 
ko  wane  mutum  yana  da  wani  bangaren  halayya  ta  yan  Adam  da  yafi 
daukakawa  da  tasha  banban  da  sauran  jama'a.  Misali,  a  kokarin  raba 
fada  a  tsakanin  wasu  mutane  biyu,  sai  daya  yakai  naushi,  wannan  kai 
naushin  yana  iya  samun  fahimta  dabandaban  a  wurin  mutane.  Yana  iya 
nuna  raunin  mai  kai  naushin.  Wadansu  kuwa  na  iya  fahimtar  kai  naushin 
a  matsayin  nuna  karfi  ko  kare  kai. 

Jigo  na  biyu  shine  cewar  ba  mata  kawai  ba,  amma  dukkanin  al'umma 
zata  anfana  tafuskokin  siyasa,  tattalin  arziki  da  al'adu  idan  har  aka 
daidaita  matsayin  mata  da  na  maza.  A  binceke  da  dama  da  aka  gudanar 

a  fannonin  ilimi  dabandaban,  an  gano  cewar  akwai  dangantaka  mai  karfi 
tsakanin  shigar  mata  harkokin  yau  da  kullum  da  kuma  samun 
kyautatuwar  al'adu,  dabi'u  masu  nuni  da  yanci,  adalci  da  kuma  hakuri  da 
juna  a  halin  zamantakewa.  Samar  da  ci  gaba  mai  dorewa  a  kasashen  da 
suke  tasowa  ko  bangarorin  kasashen  da  suka  ci  gaba  wadanda  suke  da 
dan  koma  baya,  ba  zai  samu  ba,  matukar  mata  basu  sami  damar  shiga 
harkokin  jagoranci  ba.  Ko  da  yake  dole  ne  tsarin  aunawa  da  samar  da  iko 
tare  da  rarrabashi  tsakanin  mata  da  maza  ya  kasance  da  banbanci  a 
kowacce  al'umma,  kasa,  ko  iyalin  da  yasha  alwashin  samar  da  shi.  Ba 
wata  hanya  guda  da  ta  dace  ta  ciyar  da  mata  gaba  fiye  da  hanya  ta  ci 
gaban  tattalin  arziki  da  siyasa. 

Jigo  na  uku  shine  jagoranci  na  gari  -  jagoranci  da  zai  amfani  maza  da 
mata  baki  daya,  talaka  da  mai  arziki,  mai  iko  da  maras  iko  -  shine 
wadda  zai  hada  kowa  da  kowa,  tare  da  tabbatar  da  samun 
gudunmawar  kowa.  Wannan  sabon  tsarin  jagoranci  zai  kawar  da  zaton 
cewar  wadansu  mutane  ko  bangarorin  al'umma  suna  da  wata  dama  ta 
musamman  ta  yin  iko  da  yi  wa  jama'a  zabi.  Jagoranci  zai  kasance  samar 
da  karuwa  daga  kwarewar  mafi  yawancin  jama'a  kuma  wanda  ya  dace 
da  yanayin  da  ake  ciki.  Kuma  ba  zai  yiwu  a  rarraba  tsarin  jagoranci  daga 
tsarin  zamantakewa  ba  domin  cancanta  da  nasarrar  jagora  sun  dogara  ne 
akan  kyakyawar  hulda  da  abokan  aiki,  magoya  baya  tare  da  mabiyan  ta. 


Ko  da  yake  ba  wata  tabbatacciyar  jerin  halayya  ko  ka'idoji  da  za  suyi 
nuni  da  jagora  na  gari  a  kowane  irin  yanayi  ba,  jagora  ta  gari  zata 
kasance  mai  yanke  shawara  mai  inganci,  mai  hangen  nesa,  kuma  wacce 
zata  yi  aiki  da  jama'a  domin  tabbatar  da  manufofi  na  siyasa  da  kawar  da 
banbanci.  Haka  kuma  jagora  ta  gari  ta  kasance  tana  sane  da  cewa  tsare- 
tsaren  ta.  Wato  hanyoyin  da  take  aiwatar  da  manufofinta  -  suna  da 
mahimmanci  kamar  yadda  manufofinta  suke  da  mahimmanci. 

Jigo  na  hudu  shine  cewar  jagoranci  marar  nuna  wariya,  kuma  mai 
samar  da  gudunmawar  kowa  yana  samuwa  ne  ta  hanyar  sadarwa  mai 
ma'ana.  Yadda  talakawa  ke  sadarwa  da  hukumomi,  iyaye  ke  sadarwa  da 
'ya'yayen  su,  ma'aikata  da  abokan  aiki  -  ko  wane  dayan  wadannan 
huldar  jagoranci  ce  a  takaice.  A  zamani  irin  wannan,  wadda  sani  ya 
kasance  daya  daga  cikin  muhimman  abubuwan  da  ake  ji  da  su  a  duniya, 
da  kuma  kasancewar  iko  yana  hannun  wadanda  suke  da  hanyoyin  samar 
da  kuma  watsa  labarai/sani.  Jagorancin  mata  ya  dogara  ne  akan  kokarin 
mu  na  sadarwa  a  junan  mu  da  sauran  duniya  baki  daya,  tunanin  mu  da 
ra'ayoyin  mu,  sadarwa  ta  gari,  kamar  shugabanci  na  gari,  ya  dogara  akan 
yadda  muke  hulda  da  juna,  aiki  tare  da  kuma  yanke  shawara/yin  zabi. 

Kuma  a  yayin  da  fasaha  ke  ci  gaba  da  taka  rawa  ta  musamman  a 

fannonin  sadarwa  a  duka  duniya,  samun  damar  tafiyar  da  kuma  mallakar 
kayayyakin  sadarwa  zai  taimaka  wa  mata  wajen  samun  damar  shiga  a 
dama  dasu  a  harkokin  jagoranci. 

Dalilai 

Jagoranci  Zuwa  Zabi:  Daftarin  Horar  da  Mata  a  Kan  Jagoranci  an 
wallafa  shi  ne  don  amfani  da  shi  a  matsayin  kayan  aiki  da  jigon  horar  da 
mata  akan  jagoranci.  Ba  kamar  sauran  littafan  horarwa  ba,  da  sukan  ba 
da  mahimmanci  kan  "yadda  za'a"  gudanarda  harkan  ofis,  kamfani  ko 
shiri  da  joinkurin  cin  nasara,  wannan  dan  littafi  yayi  bayani  kan  karfafa 
mata  da  dabarun  sadarwa.  Makasudu  shine,  mai  karatu  ko  halartan  taron 
bita  ta  gano  ta  kuma  tsara  nata  hanyan  daya  dace  wajen  sadarwa,  sauraro 
da  fahimtar  juna  a  wajen  aiki,  gida  ko  a  wurin  zaman  ta. 

Manufofi 

Manufarmu  ta  yin  wannan  dan  littafi  itace  samar  da  wani  abun  aiki  da 
zai  dace  da  kowane  wuri  domin  inganta  gudunmawar  mata  a  harkar 
jagoranci  a  harkokin  rayuwa  da  yanke  shawara  dabandaban.  Bukatar  mu 
a  karshe  shine  taka  rawa  ta  musamman  a  wajen  samar  da  yanayi  na 
mutumta  mata  da  adalci  a  tsakanin  mata  da  maza,  kamar  gudunmawar  su 
ko  samun  damar  su,  ba  nuna  kashin  maza  bane  a  jagoranci,  gudunmawa 
da  harkokin  iko.  Jagoranci  na  kirki  yana  jagoranci  ya  zuwa  zabi  na  gaske 
ga  kowa  da  kowa. 


8 


Fasali 

Babi  na  gaba  a  wannan  littafi  mai  lakabi  -  'Tubalan  Gina  Jagoranci: 
jagoranci  a  matsayin  sanar  da  juna"  -  yana  sharar  fagen  abubuwa  da  dan 
littafin  nan  ya  kunsa,  kuma  anyi  shi  ne  domin  anfanin  masu  gudanar  da 
bita.  Wannan  babi  kuma  yana  nazarin  tushen  sabon  ma'anar  jagoranci 
wanda  yake  mai  samar  da  hadin  gwiwa,  tuttubar  juna,  siyasa,  da  kuma, 
fiye  da  komai,  karfafawa  mata.  Bayan  wannan  babi  akwai  babi  na  bi^oi  - 
"Sadarwa  a  Wurin  Bita:  Bayani  akan  Gudanarwa."  Bayanan  dake  ciki 
suna  da  amfani  ba  wajen  gudanar  da  bita  kawai  ba,  har  wurin  gudanar  da 
kowane  irin  tattaunawa.  Darussa  zaman  bita  goma  sha  biyu  da  littafin  ya 
kunsa  sunyi  tsokaci  akan  matsaloli  dabamdaban  na  bunkasa  jagoranci 
tun  daga  kan  hanyoyin  kyautata  cancantar  jagoranci,  har  ya  zuwa  darussa 
akan  samarwa  da  kuma  karfafa  kafofin  jagoranci  ta  hanyar  samar  da 
jagoranci  na  gari. 

Kamar  dai  yadda  babu  wani  tsari  guda  da  yayi  nuni  da  halayya  ta  jagora, 
haka  babu  hanya  guda  ta  koyar  da  shi.  A  cikin  wannan  dan  littafi 
Jagoranci  zuwa  zabi,  bayan  bayanai  akan  jagoranci,  hanyoyin 
nmantarwa  dake  ciki  da  kansu  an  tsara  su  ne  da  fatan  zasu  karfafawa 
masu  gudanarwa  tare  da  mahalarta  bita.  Saboda  haka  darussan  an  tsara 
su  a  matsayin  misalai  ne  kawai,  wandanda  za'a  iya  canza  masu  fasali 
zuwa  yanayin  da  yafi  dacewa.  Misali  tarihin  manyan  mutane  da  labaran 
manyan  kanfanoni  da  suke  ciki  an  saka  su  ne  domin  su  zama  matashiya 
ko  matakin  farko  domin  sanarwa  da  tattaunawa.  Saboda  haka  ana  iya 
sauya  su  da  wadansu  kamar  haka  wandanda  suka  fi  kusa  kuma  jama'a 
suka  sani  domin  karin  fahimta. 

Dukkanin  littafin  an  kasa  slii  gida  uku.  Kashi  na  I  "Sliirya  kai  don 
jagoranci,"  zama  na  farko  yayi  sharhi  ne  akan  ma'anoni  dabandaban  da 
aka  saba  ji  da  wadanda  ba'a  saba  ji  ba  tare  da  alamomin  jagoranci.  Zama 

na  biyu  zai  taimakawa  mai  karatu  ko  mai  halartar  bita  tayi  tunani  da 
kanta  yadda  zata  iya  jagoranci.  Zama  na  uku  ya  bada  karfi  ne  akan  yadda 
jagora  kan  fara  da  hangen  nesa  da  tunani,  da  zata  kalubalance  ta  a  aikace. 

Kashi  na  n  yana  da  taken  "Sadarwa  da  jama'a."  A  wannan  bangare  zama 
na  hudu  yayi  nazari  ne  akan  dabarun  sadarwa  na  wasu  tsiraran 
shugabanni  da  na  mahalarta  bita.  Zama  na  biyar  yayi  dubi  ne  akan 
amfanin  sulhu,  fahintar  juna  da  kuma  sauraron  banbancin  ra'ayi  domin 
kaiwa  ga  biyan  bukata.  Shi  kuma  zama  na  shida  ya  karkata  ne  ga 
hanyoyin  karfafawa  jama'a  domin  samun  sakamako  mai  anfani  (a 
yunkurin  tabbatar  da  jagoranci). 

Kashi  na  in  anyi  masa  taken  "Samar  da  ilmantar  da  juna"  A  wannan 

bangare,  zama  na  bakwai  ya  duba  hanyoyi  ne  yadda  ma'aikatan 
kungiyoyi  da  'yan  mazabar  siyasa  zasu  hada  kai  domin  samun  manufa 

9 


guda  daya.  Zama  na  takwas  yana  yin  aiki  ne  domin  kirkiro  taswirar 
gudanar  ta  ma'aikatu,  hakakuma  zama  na  tara  ya  duba  hanyoyin  amfani 
da  fasaha,  da  kuma  hanyoyin  bunkasa  iyawar  ma'aikata,  mambobi,  da 
bangarorin  da  ke  kungiya.  Zama  na  goma  yayi  magana  akan  dabarun 
tattarowa  na  kungiyoyi,  wanda  ya  hada  da  sanarwa  akan  abinda  aka  sa  a 
gaba,  neman  ma'aikata  na  gari,  tare  da  yin  anfani  da  kayan  aiki  bisa  tsari. 
A  inda  zama  na  sha-daya  yake  duba  kawance  na  hadin  gwiwa  mai 
inganci  wajen  sadar  da  kampen  din  hakkokin  mata.  Zama  na  sha-biyu 
yayi  sharhi  akan  abubuwa  dabandaban  dake  tabbatar  da  tsarin  iknantuwa 
mai  dorewa. 

Domin  taimakawa  wajen  samun  tsarin  bita  da  ya  dace,  karin  bayanin  da 
ke  karshen  wannan  dan  httafi  suna  nuni  da  wasu  hanyoyi  da  dabarun 
inganta  sadarwa  a  tsakanin  mahalarta  bita.  Karin  bayani  na  A  ya  bada 
jerin  hanyoyin  da  gogaggun  masu  gudanar  da  bita  kanyi  anfani  dasu 
domin  jan  hankali  da  kwadaitar  da  mahalarta  bitoci.  Ana  baiwa  masu 
gudanar  da  bita  shawarar  da  su  saki  jiki  wajen  tsara  fasalin  ilmantarwa, 
su  tsinci  hanyoyi  da  dabaru  da  suka  dace  da  kungiya  a  yayin  da  zasu 
zubar  da  wadanda  suka  ga  basu  dace  da  su  ba.  Karin  bayani  na  B  akan 
sauraron  juna,  ya  bada  shawarwari  akan  sauraro  mai  ma'ana  tare  da 
mahawara  mai  amfani.  Karin  bayani  na  C  ya  bada  waansu  labarai  da  za'a 
iya  amfani  da  su  maimakon  wanda  aka  bada  a  cikin  Uttafin.  Karin  bayani 
na  D  ya  bada  jerin  littattafan  da  aka  wallafa  na  horarwa  akan  jagoranci. 
Karin  bayani  na  E  ya  bada  jerin  sunayen  kungiyoyi  masu  zaman  kansu 
daga  kasashe  dabandaban  na  duniya  da  suke  aiki  akan  tabbatar  da  shigar 
mata  harkokin  jagoranci.  Bayani  na  F  shima  ya  bada  jerin  sunayen  yan 
majalisar  bada  shawarari  ta  duniya  wato  Majalisar  bada  Shawara  ta  Kasa 
da  Kasa  ta  kungiyar  Women's  Leaming  Partnership  For  Rights, 
Development  and  Peace  (WLP)  wacce  ta  kunshi  masana  da  ke  wakiicin 
kungiyoyin  masana  fanni  dabandaban,  wadanda  suke  duba  dacewar 
wannan  littafi  a  al'adance,  siyasance  da  kuma  a  yanayin  zaman  rayuwa. 


10 


Tubalan  Ginin  Jagoranci: 
Jagoranci  A  Matsayin  Ilimantarwa  Ta  Hanyan 

Sadarwa 


Mahnaz  Afkhami 

Wannan  dan  littafi  yana  magana  ne  akan  mata  da  jagoranci  a  yanayi 
zama  na  bunkasar  sadarwa.  An  fi  bada  karfi  ne  akan  mata  saboda  (a)  sun 
fi  yawa  a  cikin  al'umma  ta  duniya,  (b)  sun  kasance  saniyar  ware  a  cikin 
harkokin  gudanarwar  ra^oiwa  a  baya,  kuma  (c)  laUai  ne  su  kasance  suna 
taka  wata  rawa  ta  musamman  a  wadannan  harkokin  gudanarwa  a  nan 
gaba  in  har  akwai  bukatar  tabbatar  da  rayuwa  mai  inganci  gare  mu  da 
'ya'yayen  mu.  Kuma  an  maida  hankaU  akan  jagoranci  ne  domin  a 
matsayin  su,  mata  na  da  damar  tafiyar  da  rayuwa  su  nan  gaba  zuwa  biyan 
bukatu  da  muka  sa  a  gaba  — yanci,  kauda  banbanci,  adalci,  yalwa  da 
zaman  lafiya  ga  kowa  da  kowa.  Kuma  an  mai  da  hankali  ne  a  kan 
sadarwa  domin  shine  makasudin  samarda  tsare  -  tsare  da  jigogi  na  cin 
gaban  tattalin  arziki,  adalci  da  yanci  a  kami  na  ashirin  da  daya. 

Mata,  Sadarwa  Da  Karfafawa 
Samun  Iko  Ga  Mata  Takaitacce  Ne 

A  shekarun  da  suka  shude,  mata  sun  sami  damar  shiga  harkokin 
al'ummomin  su  fiye  da  da.  Amma  har  yanzu  basu  kai  ga  cimma  buri  ba. 
Mata  sun  kasance  a  cikin  kashi  goma  sha  takwas  bisa  dari  ne  kawai  na 
harkokin  gudanarwa  na  kasashen  da  suka  ci  gaba,  sha  uku  bisa  dari  a 
kasashen  Afirka  da  kuma  goma  bisa  dari  a  kasashen  Asiya  da  Pacific^  A 
kasashen  Afirka  da  Asiya  wannan  kaso,  duk  da  kankantarsa,  ya  rubanya 
yadda  yake  a  shekaru  ashirin  da  suka  shude.  Kasancewar  mata  cikin 
manya  manyan  harkoki  gudanarwa  ya  zamo  mawuyaci  ko  a  kasashen 
yamma. 

A  cikin  manya  manyan  kamfanoni  dubu  daya  (1000)  na  gwamnati  a 
Amurka  a  2000,  uku  (3)  kacal  ke  da  mata  a  matsayin  shugabanin  su.^  A 
mafi  yawancin  wurare  a  duniya  ana  nuna  wa  mata  banbanci  a  wuraren 
aiki.  Mata  sukan  kasance  a  kananan  matakan  aikin  ofis,  kasuwanci  da 
ayyukan  gida,  a  kwadago  da  sufuri.  Akasarin  mata  a  ko'ina  a  duniya 


^  United  Nations,  The  World's  Women  2000:  Trends  and  Statistics,  New  York:  United 
Nations,  p.  130. 

^  From  "A  Start-Up  of  Her  Own,"  by  Marci  McDonald,  U.S.  News  and  World  Report, 
May  15, 2000. 

11 


suna  aiki  tsawon  sa'oi  goma  sha  uku  (13)  fiye  da  na  maza  a  kowane  sati, 
amma  aikin  nasu  baya  samun  biya  ko  lura.  A  yayin  da  kuma  mata  suke 
aiki  iri  daya  da  maza  akan  biya  su  albashi  kasa  da  na  maza  da  kashi,  30 
ko  40  bisa  dari.  A  tsari  irin  na  Majalisar  Dinkin  Duniya,  mata  suna  rike 
da  manyan  guraben  koli  kashi  tara  bisa  dari  (9%)  ne  kacal,  ashirin  da 
daya  bisa  dari  (20%)  na  manyan  gurabe,  arba'in  da  takwas  bisa  dari 
(48%)  na  kananan  gurabe.''  Har  yanzu  gwamnatoci  basu  yi  wani  abin 
kuzo  -  ku  -  gani  ba  don  taimakawa  mata  a  harkokin  sana'a  ba. 

Banbance  -  banbance  da  ke  tsakanin  mata  da  maza  a  harkoki  rayuwa 
basu  samo  asali  ta  daliLin  wani  abu  guda  daya  tak  ba,  kamar  dabi'u,  ko 
addini,  huldar  cinikaiya,  ko  dokoki  ba,  amma  sun  samo  asali  ne  daga 
abubuwa  da  dama.  Mafi  yawan  mata  suna  sane  da  girman  tsarin  nan  na 
rayuwa  da  ya  takura  mu  su  ba  dalili,  ya  kuma  hana  musu  kai  ga  cimma 
buri.  Haka  kuma  suna  sane  da  cewar  sun  kasance  a  cikin  wannan  tsari. 
Mata  da  dama  a  yanzu  sun  gane  cewar  matsalar  su  ba  wai  samun  yadda 
zasu  yi  da  maza  bane,  kamar  yadda  zasu  fahimci,  su  kuma  taimaka  wajen 
sake  gina  tsarin  nan  na  rayuwa  da  yayi  wa  maza  da  mata  baki  daya 
takumkumi.  A  wannan  kami  na  ashirin  da  daya  (21^'  Century)  dole  ne 
mata  su  dauM  nauyin  samo  ma'anar  rayuwa  mai  kyau  kuma 
ingantacciya,  kuma  suyi  aiki  tukuru  domin  tabbatar  da  ita  a  yayin  da 
suka  shiga  cikin  harkar  rayuwa  ta  zamani.  Mun  sani  cewar  a  wasu 
kasashe  -  misali  a  Scandinavia  -  a  inda  dumbun  mata  suka  sami  shiga 
fagen  siyasa,"*  kusancin  mata  da  maza,  wanda  ta  sakamakon  sa,  kusacin 
al'umma  ya  samu  ingantuwa  fiye  da  a  da.  Domin  mata  su  sami  sukunin 
daukar  nauyin  da  ya  rataya  a  wuyansu,  dole  ne  su  sami  shiga  harkokin 
rayuwar  kasashen  su.  Mata  dole  su  samu  karfaf awa. 

Akwai  Ajiyayyen  Tanadi  Na  Duniya  Na  BukatarA 
Karfafawa  Mata. 

A  yanzu  muna  da  ajiyayen  yarjejeniya  akan  bukatar  karfafawa  mata.  An 
kai  cimma  wannan  yarjejeniya  ne  a  taron  Majalisar  Dinkin  Duniya  da  a 

kayi  akan  mata  a  Bejing  a  kasar  China  (Bejing  1995)  kuma  yana  nan  a 
"Beijing  Platform  for  Action".  Wannan  kundin  taron  yayi  magana 
kamar  haka: 

Shi  'Platform  for  Action'  wani  tanadi  ne  na 
karfafawa  mata.  Yana  da  nufin  kawar  da  dukan  wata 
kafar  -  ungulu  ga  tabbatar  da  samuwar  shigar  mata 


^  United  Nations,  The  World's  Women  2000:  Trends  and  Statistics,  New  York:  United 
Nations,  p.  167. 

A  karau  na  farko  a  1995  an  samu  daidaituwa  a  yawan  mata  da  maza  a  membobin 
majalisar  gwamnati  na  Sweden.  Tun  lokacin  aiyika  da  maufofin  gwamnati  sun  canja. 


12 


harkoki  rayuwa  walau  a  gida  ne  ko  a  waje,  ta  hanyar 
tabbatar  da  cikakkiyar  dama  ga  mata  a  harkokin 
yanke  shawara  da  yin  zabi  a  harkokin  tattalin  arziki, 
al'adu  da  siyasa.  Wannan  yana  nufin  tsari  irin  na 
rarraba  karfi  da  nauyi  zai  samu  a  tsakanin  mata  da 
maza  a  gida,  a  kasa  baki  daya,  ko  a  duniya  duka. 
Daidaituwa  tsakanin  mata  da  maza  batu  ne  na  yancin 
yan  Adam  kuma  tabbatar  da  adalci  a  tsakanin 
al'umma  ba  zai  samu  ba  sai  da  shi.  Haka  kuma  ya 
zama  dole  domin  tabbatar  da  adalci,  ci  gaba  da 
zaman  lafiya.  Wani  sabon  tsari  na  hadin  kai  wanda 
aka  gina  akan  rashin  banbanci  shine  zai  kai  mu  ga 
samun  ci  gaba  mai  dorewa  Wannan  kuma  yana 
bukatar  sadaukarwa  mai  dorewa  domin  maza  da 
mata  su  ci  gaba  da  kuma  al'ummomin  su  a  wannan 
sabon  kami...  "Platform  for  Action"  yana  karfafa 
cewa  mata  suma  kamar  maza  suna  da  matsaloli  da 
suke  za'a  iya  shawo  kansu  ta  hanyar  aiki  tare  ne 
kawai  domin  tabbatar  da  adalci  a  duniya.  Yana  kuma 
kula  da  dukan  halayya  da  matsayin  mata  dabandaban 
tare  da  yin  masaniyar  cewa  wasu  mata  suna 
fuskantar  matsaloli  na  musamman  da  suka  sha  musu 
kai.^" 

Fasahar  Sadarwa  Na  Zamani  Ke  Tafiyar  Da  Tsarin 
Rayuwa  Ta  Duniya. 

Ci  gaba  ta  hanyoyin  sadarwa  sun  kawo  sauyi  a  tsarin  iko.  Dimi  da 
sadarwa  sun  zamo  wasu  ginshikan  iko  a  harkokin  duniya.  Suna  mamaye 
hanyoyin  sanarwa  da  rayuwa.  Hanyoyin  sadarwa  na  zamani,  sun  shawo 
kan  lokaci  -  ya  rage  nisan  wurare  yanda  kowa  kusa  da  kowa  yake. 
Bunkasar  hanyoyin  sadarwa  ya  rage  wahalhalun  sadarwa  a  duniya, 
wanda  ya  tilastawa  gwamnatoci  da  kamfanoni  canza  ragamar  inda  aka  sa 
gaba  ya  zuwa  cudanya  da  juna  da  gasar  cinikayya.  Kasashen  suna 
fiaskantar  wani  hali  sakamakon  wadannan  bukatu  na  go^ya  da  kuma 
adalci.  Sabuwar  fahimtar  hada  kai  da  juna  da  akayi  ya  kawo  sauye  - 
sauye  na  hulda  da  juna  da  kuma  salon  iko.  Ba  wanda  yake  da  masaniya 
cewa  ko  wannan  zai  zamo  alheri  ko  sharri  ga  a'lummar  duniya  a  nan 
gaba  ba.  Ko  dayake  zamu  iya  samun  tabbacin  cewa  idan  har  bamu 
tafiyar  da  ci  gaban  da   aka  samu  ta  hanya  ta  gari  ba,  ci  gaban  zai  iya 
zamo  ci  gaban  mai  hakar  rijiya.  A  sakamakon  karfafuwar  hanyoyin 


^  "Report  of  the  Fourth  World  Conference  on  Women,"  Covenant  ofthe  New 
Millennium:  The  Beijing  Declaration  and  Platform  for  Action  (Beijing,  September  4- 
15, 1995),  Santa  Rosa,  Califomia:  Free  Hand  Books,  1996,  pp.  7-8. 


13 


sadarwa,  sabon  kamin  da  aka  shiga  zai  samar  wa  mata  dama,  amma  fa 
idan  matan  sun  kasance  a  shirye  suke  su  dauki  damar. 

Fasahar  Sadarwa  Na  Zamani  Suna  Da  Rudarwa, 
Wuya  Da  Kuma  Hatsari. 

Fasahar  da  ke  tafe  da  sabin  hanyoyin  cinikaiya  ta  duniya  ta  na  da  fuskoki 
da  yawa  kuma  da  rudarwa.  Ta  tsallake  duka  wata  iyaka.  Ta  canza  yanayi 
da  bukatu  a  yayin  da  take  bunkasa,  tana  mai  kirkirar  sabobbin  yanayi 
wanda  ke  da  bukatar  samun  canji  daga  kowane  mutum,  al'ummomi  da 
kuma  kasashe.  Mutum,  kungiyoyi,  ko  kasashe  da  suke  sane  da  irin 
wannan  tsarin  zasu  kasance  masu  samin  sakamakon  ta.  Amma  wandanda 
basu  da  sani  a  hanyoyin  sadarwa  na  zamani,  kuma  suka  kasance  ba'a 
damawa  tare  da  su  wajen  amfani  da  ita,  ko  kirkirar  ta,  ba  za  su  kai  labari 
ba.  Sabuwar  hanyar  fasaha  ba  ruwanta  da  wahalhalun  yan  Adam,  saboda 
haka  ba  ta  duba  bukatar  yan  Adam  sai  fa  idan  mun  ja  mata  akala  ga  kai 
da  yin  hakan.  Ba  za  mu  kawar  da  bace  -  bacen  ta  ba  ta  hanyar  mita  ko 
rokon  baka  ba  kawai.  Abin  da  za  mu  yi  kawai  shine  kokarin  samo 
hanyoyin  samun  karfin  suffanta  ta  yadda  zata  amfane  mu.  Wannan 
matsala  ce  ta  ilmi,  ko  dayake  samun  nasarar  shawo  kan  matsalar  ba  zai 
yiwu  ba  sai  mun  fuskance  ta  a  siyasance,  shine  ta  jagoranci  mai  gina 
hadin  kai  da  samar  da  yarjejeniya  da  fahintar  juna. 

Fasahar  Sadarwa  Na  Zamani  ta  Bada  Damar  Samar 
Da  Rayuwa  Mai  Inganci  Ga  Kowa. 

Hanyoyin  sadarwa  na  zamani  zasu  iya  taimaka  mana  wajen  samun 
karuwar  iLmi,  jagoranci,  da  fahimtar  juna  da  muke  bukata  wajen  samun 
irin  rajoiwar  da  muke  buri.  Sabin  hanyoyin  nan  za'a  iya  yin  musayar  su  a 
saukake  zuwa  duka  bangarori  na  duniya  domin  taUafawa  tsare  -  tsaren 
kasashen  duniya  na  bada  taimako  ga  al'ummomin  da  suke  a  baya  domin 
samun  shiga  a  dama  da  su.  Kamin  nan  na  ashirin  da  daya  (21**'  Century) 
yana  tafe  ne  da  cigaba  a  fuskokin  kimiya  da  fasaha.  A  sakamakon  haka 
ne  wannan  kami  yake  da  damar  kawo  sauyi  gagarumi  a  rayuwar  yan 
Adam.  Cigaba  a  fuskar  kimiya  ya  bamu  damar  kauda  cututtuka  munana, 
samun  tsawan  rai,  canza  aiyuka,  da  samar  da  rayuwa  ingantacciya  ga 
kowa  da  kowa.  A  halin  yanzu  zamu  iya  kirkiro,  mu  tara,  mu  kuma  baza 
sani  da  ilmi  a  ko  ina  a  duniya  a  cikin  sauri  da  kuma  sauM,  zamu  iya 
tsaUake  wahaUialu  na  da  da  suka  yi  mana  kaka  gida  a  dalilin  rashin 
hanyoyin  sadarwa  na  gaggawa. 


14 


Bukatar  Cike  Gurbin  Fasahar  Da  Ya  Rarraba  Mu. 


Koda  yake  muna  fuskantar  rarrabuwa  ta  fuskar  sani  wanda  ya  samo  asali 
daga  banbanci  ta  samun  damar  sani  da  ilmi  da  kuma  banbanci  ta  damar 
amfani  da  sanin  da  kuma  daidaituwa  tsakanin  mata  da  maza  Akwai 
yawan  na'ura  mai  kwakwalwa  ta  comfuta  a  Amurka  fiye  da  wandanda 
suke  da  akwai  a  kasashen  duniya  duka  jumuUa.^  Mata  a  ko'ina, 
musamman  a  kasashe  masu  tasowa,  suna  fuskantar  rashin  samun 
hanyoyin  sadarwa  na  zamani  fiye  da  maza. 

Akwai  bukatar  a  samarda  wadannan  ba  ga  kasashe  masu  talauci  kawai 
ba,  har  ma  ga  mutanen  da  suke  an  barsu  baya  a  cikin  irin  wandannan 
kasashen,  musamman  mata  da  yara  mata.  Muna  da  bukatar  samar  wa 
mutanen  duniya  damar  yin  amfani  da  hanyoyin  sadarwar  nan  ta  zamani 
ta  intanet',  wato  ba  wai  kayan  aikin  ba  kawai,  harma  da  horo  na  amfani 
da  na'ura,  wanda  zai  dace  da  al'adu,  harshe,  da  kuma  sauran  kayayyakin 
da  aka  samar  a  cikin  gida.  Dole  ne  sauran  jama'a  na  duniya  da  aka  mayar 
saniyar  -  ware  su  kasance  suna  amfani  da  labarai  da  aka  samar  ba  a  wasu 
wurare  kawai  ba,  amma  su  kasance  masu  samar  da  ilmin  da  su  da  kansu 
da  kuma  wadansu  za  su  yi  amfani  da  shi.  Mu  duka  zamu  karu  idan  muka 
samu  amfani  daga  zurfin  sanin  wasu  da  wayon  su.  Idan  muka  kai  ga 
nasarar  shigar  da  kowa,  zamu  samar  da  duniya  wadda  yan  Adam  za  su  ji 
dadin  rayuwa  a  cikin  mutunci,  bunkasar  arziki,  rashin  banbanci  da 
adalci.  Amma  idan  muka  gaza  kalubalantar  wannan,  zamu  kare  da 
ra^oiwa  a  duniya  wacce  ba  za  muyi  alfahari  da  ita  ba. 


Jagoranci  Da  Kafofin  Ilmantarwa 

Mafi  yawan  mu  muna  zaune  ne  a  wurare  da  suke  da  tsarin  irin  na  gaba  - 
da  gaban  ta,  da  kuma  bin  umamin  na  gaba.  Tushen  umami  na  iya  zama 
daga  gida,  al'umma,  dandalin  siyasa  ko  tsarin  cinikaiya.  Tsarin  bin 
umami  yana  samar  da  tsari  irin  na  biyayya  kamar  yadda  biyayya  kan 
tabbatar  da  bin  umami.  Yadda  hakan  yakan  iya  haifar  da  shugabanci  mai 
makon  jagoranci.  Amfanin  shugabanci  shine  halalta  tsarin  umami  ta 
hanyar  yarjejeniya.  A  rashin  shugabanci  ne  akan  samu  ma'abuta  guraben 
da  ke  sama  su  kasance  masu  zalunci  ko  malalata.  Wannan  ba  shine  irin 
tsarin  umami  da  muke  bukata  ba.  Abin  da  muke  bukata  shine  tsari  irin 
na  adalci  wanda  mata  da  maza  zasu  iya  dogara  da  juna  ke  bada  umami 
daya  na  bi.  Muna  duban  jagoranci  a  al'ummomin  da  suke  abin  koyi  a 
matsayin  mai  renon  mutane  ne  masu  mu'amala  da  juna  wandanda  suke 
dogara  da  juna  domin  zaman  tare  da  samun  manufa  daya.  Saboda  haka 


^  United  Nations  Development  Programme  (UNDP),  Human  Development  Report 
1999,  New  York:  Oxfoid,  1999,  p.  62. 


idan  muna  son  cimma  wannan  matsayi  dole  ne  mu  fara  daga  inda  muke  a 
yanzu. 

A  wajen  mafi  yawanci  mu  wannan  kalma  ta  jagoranci  tana  nuni  da 

kwazo,  karfin  zuciya,  da  kuma  iko  da  zai  iya  kai  mutum  ga  cimma  wani 
muhirnrnin  buri.  Mutum  zai  zama  jagora  idan  har  zai  iya  jan  hankalin 
wasu  da  yin  abin  da  yake  bukatar  suyi.  A  irin  wannan  fahimta  ta  kalmar 
jagoranci,  mutanen  da  ke  matsayin  shugabanci/iko  suke  da  damar 
jagorancin  jama'a.  Amma  hakan  bata  samuwa  a  kowane  lokaci.  Tarihi  ya 
nuna  cewa  da  daman  mutanen  dake  matakan  shugabanci  -  iyaye  ne,  ko 
shugabanin  ma'aikatu,  ko  masu  mallakar  gidaje  da  sauran  masana 
makamar  aiki  -  ba  jagora  ba  ne.  Amma  da  yawan  mu  mun  ci  karo  da 
mutane  wadanda  ko  dayake  ba  sa  rike  da  wani  mukami  na  musamman, 
amma  muna  musu  ganin  jagoranci  sabo  da  yadda  suke  sawa  ayi  ko  a  bari 
a  inda  suka  sami  kansu.  Kenan  jagoranci  baiwa  ne  da  wasu  ke  da  shi  da 
wasu  ba  su  da  shi? 

Abun  Da  Ba  Shine  Jagoranci  Ba. 

Bari  mu  fara  da  duba  abubuwan  da  ba  sune  jagoranci  ba.  Da  yawan  mu 
zamu  yarda  da  cewa  jagoranci  ba  shine  yin  amfani  da  karfi  ko  tilastawa 
ba.  Mai  yiwuwa  ne  ayi  amfani  da  karfi  domin  samun  biyan  bukata  daga 

jama'a  ta  hanyar  tsoratarwa  da  azabtarwa.  Uba  zai  iya  tsoratar  da  dansa 
domin  dan  ya  fadi  a  aji  ko  baiyi  aikin  sa  na  cikin  gida  ba.  Na  gaba  a 
wurin  aiki  na  iya  tsoratar  da  na  karkashin  sa  da  tauye  masa  wani  hakki 
idan  har  bai  inganta  aikin  sa  ba.  Zamu  iya  ganin  yin  hakan  kamar 
takurawa  ne  da  kuma  cewar  da,  da  jagoranci  na  gari  da  hakan  bata  taso 
ba.  Misali  da  uban  nan  bai  kai  ga  horar  da  dansa  ba,  ko  shugaban,  na 
karkashin  sa,  da  anyi  amfani  da  sadarwa  mai  amfani  da  zata  samar  da 
fahimtarjuna. 

Wannan  misali  zai  nuna  mana  cewa  jagoranci  ba  daya  yake  da  iko  ba,  ko 
a  shari'ance  kamar  a  matsayin  mahaifa  ga  'ya'yan  su,  ko  a  al'adance, 
kamar  shugabancin  mukami  a  kungiyoyi.  Uba  na  iya  bukatar  wani  aiki 
daga  dansa  a  inda  dan  zai  yi  aikin  domin  yana  ganin  uban  yana  da  ikon 
ya  bukaci  hakan.  Na  kasa  zai  iya  yin  abin  da  na  gaba  ya  sa  shi,  ba  don 
komi  ba  sai  don  ganin  cewar  ya  isa.  Wannan  shi  ake  nufi  da  shugabanci 
wanda  ya  cancanta.  Shugabanci  mai  cancanta  yana  kauda  amfani  da  karfi 
ko  tilastawa  amma  ya  sha  banban  da  jagoranci.  Mun  sani  cewa  wadansu 
mutane  AUah  yayi  musu  kwarjini  kuma  suna  samun  biyayyar  jama'ar  su. 
Amma  kwarjini  ba  shine  jagoranci  ba.  Kwarjini  duk  da  cewa  akan  haifi 
mutum  da  shi  ne,  ba  duka  mutum  kan  sami  kwarjini  ba.  Jagoranci 
sadarwa  ce  wadda  ko  wa  ma  zai  iya  samu.  Mutane  da  yawa  da  basu  da 
kwarjini  sukan  kasance  masu  jagoranci  na  gari.  Saboda  haka  jagoranci 


16 


ba  tilastawa  bane,  ba  kuma  shugabanci  bane  a  shari'ance,  ko  a  al'adance, 
ba  kuma  kwarjini  bane.  Ko  da  yake  kowanen  su  zai  kasance  ginshikin 
jagoranci. 

Jagoranci  Da  Sadarwa. 

Jagoranci  sadawar  ne.  Ba'a  samun  jagoranci  sai  an  sami  mutane  biyu,  a 
takaice  masu  nasaba  da  juna.  Mutum  daya  ba  ya  jagoranci.  Saboda  haka 
ne  jagoranci  ya  zamo  sadarwa.  Sabn  jagoranci  yakan  samo  asali  ne  daga 
salon  sadarwa.  A  kungiyoyin  da  suke  da  tsari  irin  na  gaba  -  da  -  gaban  - 
ta.  Salon  sadarwa  ya  kan  zamo  daga  sama  zuwa  kasa,  ko  daga  kasa  zuwa 
sama.  Haka  kuma  jagoranci.  Na  gaba  zai  iya  bada  umami,  mabiyansa  su 
bi  su  kuma  bada  bayani  idan  sun  aiwatar.  Duk  da  cewa  irin  wannan  tsari 
zai  yiwu,  baya  cancanta  domin  yakan  tabbatar  da  dorewar  tsarin  danniya 
wadda  ba  zamu  so  ba. 

Sadarwa  a  tsarin  ilmantarwa,  ba  yakan  bi  irin  tsarin  gaba  -  da  -  gaban  -  ta 
ba.  Yakan  kasance  fahimtar  juna  wadda  ba  matsi  ko  tilastawa,  kuma  mai 
tabbatar  da  tattaunawa  da  ilmantarwa.  Kowane  mutum  a  irin  wannan 
tsarin  zai  iya  zama  jagora  ko  mabiyi,  ko  kuma  jagora  mai  aiki  tare  da 
wasu  masu  jagoranci  domin  samun  fahimtar  abinda  aka  sa  a  gaba. 

Wannan  manufa  ta  jagoranci  ana  iya  yi  mata  kallon  mawuyacin  abu, 
saboda  wancan  tsari  na  baya,  amma,  ba  haka  bane.  Tsari  irin  na  danniya 
shine  mafi  yawancin  mu  muka  sani  a  gida,  a  makaranta,  a  wurin  aiki  da 
wurin  ibada.  Saboda  haka  aka  rene  mu,  dole  ne  muyi  aiM  tukuru  domin 
yanto  kawunan  mu  daga  wadannan  miyagun  ala'du.  Idan  muka  amince 
zamu  iya  iLmantuwa  muyi  shawara  tare,  zamu  tabbatar  da  zamantakewa 
ta  gari  domin  samun  rayuwa  mai  ingand. 

Jagoranci  a  Tsarin  Ilmantarwa. 

Jagoranci  abu  ne  mai  nasaba  da  samun  hangen  nesa.  Hangen  nesa  na 
bukatar  samun  manufa.  Hangen  nesa  shine  samun  abu  na  gari  wanda  ya 
dace  da  kuma  fahimtar  yadda  abun  da  muka  sa  a  gaba  zai  kasance  idan 
har  muka  yishi  da  kyau.  Idan  jagoranci  ya  kasance  kara  zube,  bashi  da 
al'kibla,  to  ya  zama  ba  jagoranci  ba.  To  amma  ta  yaya  ne  zamu  fassara 
manufarmu,  mu  zabi  al'kiblar  mu,  kuma  mu  kaddamar  da  au^oikan  mu, 
tare  da  ajiye  hanyoyin  auna  nasarar  mu? 

Tsara  hanyoyin  ilmantarwa. 

Saboda  tsarin  jagoranci  na  gaskiya  an  kafa  slii  ne  akan  bani  -  in  -  baka, 
baza  a  sami  nasara  ba  sai  har  an  kai  ga  cimma  hangen  nesa  da  manufa. 


17 


Buri  da  hanyoyiyin  cimma  buri  suna  canzawa  a  kullum,  saboda  haka  ba 
wani  buri  da  cimmasa  zai  zamo  lallai  ko  ta  wane  hali.  Wannan  ba  yana 
nufin  mahalarta  bita  basu  da  nasu  ra'  ayin  bane.  Tsarin  jagoranci  a 
hanyar  ilmantarwa  na  iya  kunsar  wadannan: 

Sassauci:  Tsara  ilmantarwa  zai  zamo  mai  sassauci  ya  kuma  canza  tare 
da  samun  ci  gaba.  Jagoranci  zai  samu  da  zarar  tsari  da  iknantarwa  sun 
samu.  Tsari  zai  zamo  ilmantarwa,  kuma  ilmantarwa  ta  zamo  tsari 
Dmantuwa  a  wannan  yanayi  ba  wai  kawai  daidaita  tunani  da  dabi'u  ne 
ba,  amma  samun  daidaita  musabaha  a  tsakanin'yan  kungiya  a  ko  yaushe. 
A  tsarin  ilmantarwa,  tsari  ba  shine  yawan  azuzuwa  ko  ofis  ba,  amma 
sadarwa  mai  ma'ana  a  tsakanin  al'umma 

Rarraba  Iko:  A  samu  cimma  tsarin  ilmantarwa  mai  ma'ana  yana 
bukatar  rarraba  iko  yadda  ya  dace.  Kauda  tsari  irin  na  gaba  -  da  - 
gabanta  ba  zai  kawo  rudani  ba.  Amma  yana  nufm  samar  da  da'a  daga 
mutane  masu  sanin  ya  kamata  don  samar  da  fahimtar  juna  a  tsakanin 
mahalarta. 

Mutunta  Juna:  Jagoranci  a  hanyoyin  ilmantarwa  ya  dogara  ne  akan 
damar  mahalarta  na  yin  magana  da  juna  a  matsayin  masu  kara  wa  juna 
ilmi.  Irin  wannan  tsari  yana  bada  fifiko  ga  mutanen  da  suke  girmama 
wasu  da  ra'ayoyin  su  ko  da  kuwa  sun  sha  banban  da  nasu. 

Amincewa:  Jagoranci  yana  da  muhimanci  wajen  samar  da  manufa 
daya.  Ko  da  yake  ya  dogara  akan  amincewa,  ba  akan  dokoki  ko  tilastawa 
ba.  Jagoranci  na  gari  baya  sumuwa  sai  da  kyaykyawan  sadarwa  da 
fahimtarjuna. 

Rashin  SOn  Kai:  Tsarin  ilmantarwa  yana  sane  da  musabahar  da  ke  da 
akwai  a  tsakanin  bangarori  dabandaban  da  kuma  tsakanin  bangarorin  da 
gudan  tsarin  kansa  yakan  kawar  da  son  kai  domin  mahalarta  suna  sane  da 
cewa  abin  da  suka  aiwatar  zai  samu  ma'ana  ne  kawai  idan  aka  sami 
ma'ana  guda. 

Ana  iya  tsara  hanyoyin  ilmantarwa  ta  hanya  dabandaban.  Mafi  yawan 
fitattun  jagorori  na  kungiyoyi  sukan  yi  anfani  ne  da  hanyoyin  sadarwa  da 
suka  dace. 

Dabi'a  da  Jagoranci  a  Hanyoyin  Ilmantarwa. 

A  nan  baya  an  yi  nuni  da  cewar  jagoranci  ba  karfi  bane  ko  karfin  iko  ko 
umami  ba.  Amma  jagoranci  musabaha  ce  tare  da  jama'a  a  bisa  tsari 


18 


wanda  ya  dace.  Yin  jagoranci  a  tsarin  ilmantarwa  na  bukatar  tsari  da  yafi 
dacewa.  Ko  da  yake  wadannan  dabi'u  da  ake  bukata  domin  samar  da 
tsarin  jagoranci  na  gari  a  hanyoyin  ilmantarwa  koyon  su  ake. 

Bari  mu  fara  da  duba  wani  dan  misali.  Wasu  mutane  sun  yarda  cewa 
mutum  malalaci  ne  sai  fa  idan  an  matsa  masa  zai  yi  aiki.  Wasu  kuwa  sun 
dauka  cewa  mutum  mai  fasaha  ne  da  son  aiki,  abin  da  yake  bukata  shine 
samun  wuri  wanda  ba  matsi  ko  kariya  da  zata  musguna  wa  fasahan  nan 
tasa.  Wadannan  hanyoyi  ne  guda  biyu  na  fahimtar  rayuwa.  Na  farko  dai 
zai  haifar  da  bin  umami  a  tsari  irin  na  gaba  -  da  -  gaban  ta.  Fahimta  ta 
bijoi  kuwa  zata  samar  da  tsari  irin  na  sadarwa  da  kuma  fahimtar  juna. 
Dole  ne  tsarin  ilmantarwa  da  muka  zaba  ya  kasance  mai  bada  karfin 
gwiwa  ga  samar  da  kuma  tabbatar  da  wannan  fahimtar  ta  biyu,  idan  har 
muna  bukatar  gina  ginshikin  da'a  a  jagoranci  a  tsarin  ihnantarwa.  To 
amma  ta  yaya  ne  zamu  iya  taUafawa  wannan  fahimta  ta  bi^oi?  Wadanne 
ne  abubuwan  da  da'a  a  jagoranci  ta  kunsa? 

Halayya  ga  Sauran  Jama'a:  Halayyar  mu  ga  sauran  jama'a  tana  da 
muhimmanci  kwarai.  LaUe  ne  mu  koyi  ganin  mutane  a  matsayin  mutane 
na  gari  kuma  masu  niyya  ta  gari.  Kuma  mu  zaci  cewar  suna  bukatar  koyo 
domin  su  zama  sun  ci  gaba,  ba  domin  samun  sakamako  kawai  ba,  amma 
don  cimma  manufar  aikin  su.  Halayyar  mu  ga  sauran  jama'a  ita  zata 
nuna  wadanne  irin  mutane  ne  mu  ko  wadanne  irin  mutane  muke  so  mu 
zama.  Muna  da  bukatar  cimma  kwarewa,  kwantar  da  kai,  saukin  kai,  a 
cikin  shirin  koyo  a  kowane  lokaci,  kuma  mu  zama  mutane  masu  saukin 
kai  da  sassauci. 

Tsayawa  Akan  Akida:  Dole  ne  muyi  tattalin  abin  da  muka  sa  a  gaba 
na  gaskiya,  kuma  mu  kasance  masu  hazaka  ga  cimma  burin  abin  da  aka 
sa  a  gaba.  Hazakar  mu  ga  cimma  burin  abin  da  aka  sa  a  gaba  shi  zai  ba 
aikin  mu  ma'ana. 

Sanin  ya  Kamata:  Da'a  a  jagorancin  tsarin  ilmantarwa  ba  wai  kawai 
bada  gudunmawar  mu  ba  ne.  Mafi  muhimmanci  shine  mu  zama  a  shirye 
muke  mu  bada  gudummawar.  Wannan  shi  ake  kira  a  turance  "Servant  - 
Leadership.^"  Kuma  son  bada  gudunmawar  ba  shine  ba,  lalle  ne  mu  san 
ya  kamata.  Yin  hakan  yana  bukatar  mu  kawar  da  zargi,  kyamar  wasu, 
cusa  ra'ayi,  banbanci,  fushi,  kuma  mu  koyi  yin  gafara  ga  wadda  ya  saba 
mana. 

Kimanta  ci  Gaba:  Da'a  a  jagorancin  tsarin  iLmantarwa  yana  fifita  ci 
gaba,  yana  mai  kimanta  ci  gaba  ta  wajen  ci  gaban  al'umma  baki  dayan 


Dubi  Larry  C.  Spears,  ed.,  Insights  on  Leadership:  Sewice,  Stewardship,  Spirit,  and 
Servant  Leadership,  New  York:  John  Wiley,  1998. 


19 


ta.  Yana  karfafa  aminci  da  kuma  tabbatar  da  cewa  gaskiya  da  rikon 
amana  da  bada  hadin  kan  mahalarta  shine  kadai  zai  kai  mu  ga  samun 
biyan  bukata. 

Hakuri  da  Juriya:  Da'a  a  jagorancin  tsarin  ilmantarwa  yana  bukatar 
juriya.  Mutum  ba  zai  iya  koyo,  ko  ya  koyar  ba  idan  har  bashi  da  juriya. 
Samun  dabi'a  da  ta  dace  da  jagoranci  a  tsarin  iknantarwa  yana  bukatar 
mu  koyi  gwagwarmaya  da  shiga  wahalhalu.  Rashin  tsoro,  hakuri, 
hazaka,  juriya  -  duka  wadannan  halayya  ce  da  ake  bukata  domin  samun 
nasarar  jagoranci. 

Hadin  Kai:  Haka  kuma  da'a  a  jagorancin  tsarin  iknantarwa  yana 
bukatar  muyi  aiki  tare,  mu  sadar  da  zumunci  mu  kuma  samu  ci  gaba  tare. 
Wato  a  gudu  tare  a  tsira  tare.  A  gudu  -  tare  -  a  tsira  -  tare  yana  nufin 
girmama  juna,  karbar  banbancin  ra'ayi,  kyautatawa,  da  kuma  sasantawa, 
hada  kan  jama'a  domin  yin  shawarwari  ko  aiwatar  da  su,  da  kuma  yin 
gayya  domin  aiki  tare. 

Horar  da  Juna:  Aikin  gayya  yana  da  muhimmanci  babba  a  wajen 
ilmantarwa  da  taimakawa  mahalarta  wajen  samun  hanyar  koyo  da  ta 
dace,  wacce  kuma  zata  taimaka  musu  wajen  samun  manufa  daya  ta  horar 
da  juna.  Hanyoyin  koyan  kuwa  sune  "tunanin  mu,  da  zaton  mu,  da 
labarai  da  muka  sani  muke  kuma  dauke  da  su  a  kawunan  mu  game  da  mu 

Q 

kanmu,  wasu  mutane,  cibiyoyi  da  sauran  harkoki  na  duniya.  "  Wadannan 
sune  kafofin  da  muke  hangen  duniya.  Sune  kuma  jigogin  al'adun  mu 
kasancewar  mun  sami  reno  ne  daga  al'adun  mu  tun  kaka  da  kakanni. 
Hanyoyin  koyon  mafi  yawan  mu  baza  su  sami  karbuwa  a  kungiyoyin 
ilmi  ba.  Sabo  da  haka  ne  muke  da  bukatar  samar  da  kuma  canza  wasun 
su.  Ko  da  yake  yin  hakan  ba  zai  zamo  abu  mai  sauki  a  kowane  lokaci  ba 
saboda  sun  zamo  a  cikin  jininmu.  Horar  da  juna  yana  bukatar  fahimtar 
juna  da  zata  haifar  da  hadin  gwiwa  -  wato  daidaito,  da  hadin  kai.  Hadin 
gwiwa  ba  yana  nufin  kowa  da  kowa  ya  amince  da  komai  ba.  Yana  nufin 
saboda  yan  kungiya  sun  koyi  su  gimiama  juna,  za  su  iya  bada 
gudumawar  su  ga  tsari  wadda  zai  kawo  sakamakon  da  kowa  zaiyi 
alfahari  dashi. 


Peter  M.  Senge,  Art  Kleiner,  Charlotte  Roberts,  Richard  B.  Ross,  and  Bryan  J.  Smith, 
The  Fifth  Discipline  Fieldbook:  Strategies  and  Toolsfor  Building  a  Leaming 
Organization,  New  York:  Currency  Doubleday,  1994,  p.  235.  Don  Karin  bayani  dubi 
Warren  Bennis  and  Joan  Goldsmith,  Synchronicity:  The  Inner  Path  of  Leadership  by 
Joseph  Jaworski,  SanFrancisco:  Barret-Koehler,  1998,  and Learning  to  Lead:  A 
Workbook  on  Becoming  a  Leader,  Cambridge:  Perseus,  1997. 


20 


Tsarin  Jagoranci  a  Kungiyoyin  Ilmantarwa. 


Abin  da  aka  tattaunawa  ya  zuwa  yanzu  za'a  iya  takaitashi  a  matsayin 
tsarin  gina  jagoranci  a  kungiyoyin  ilmantarwa.  Jagoranci  a  matsayin 
ilmantarwa  shine: 

Ba  Ruwansa  da  Banbancin  Mace  Ko  Namiji:  Yakamatamaza 

da  mata  su  zamo  tsintsiya  madauiinki  daya  a  wurin  samun  ma'ana  daya 
da  kuma  aiki  domin  cimma  nasara  a  manufofi  da  zasu  amfani  kowa. 
Daya  daga  dalilan  wannan  littafi  shine  gwada  cewan  wannan  hadin  kan 
tsakanin  maza  da  mata  mai  yiwuwa  ne,  kuma  lallai  ne  a  samar  dashi  in 
har  muna  bukatar  samun  ci  gaba  a  tsarin  siyasa,  tattalin  arziki  da 
zamantakewa  ta  gari  da  zasu  kaimu  ga  biyan  bukatar  rayuwa  mai  inganci 
da  amfani.  Yana  kuma  mai  yi  mana  nuni  cewa  kowa  na  iya  zama  jagora 
idan  har  aka  bi  tsari  na  gaskiya.  Saboda  haka  ne  dan  littafin  nan  duk  da 
cewa  yafi  maida  hankali  akan  mata,  zai  amfani  maza.  Lallai  zai  samu 
nasara  kwarai  idan  maza  suka  taimaka  wajen  bashi  ma'ana  da  tsari 
wanda  ya  dace. 

Mai  Sadarwa:  Mutane  sukan  tattauna  da  juna  akan  abubuwa  da  suke 

da  muhimmanci  a  rayuwarsu.  Irin  wannan  sadarwa  tana  da  ma'ana. 
Kowa  na  da  gudunmawar  da  zai  bada,  kuma  a  duk  lokacin  da  ya  bada 
gudunmawar  ya  yi  jagoranci.  Ana  nufm  wannan  dan  littafi  zai  nuna 
yiwuwar  canza  taro  marar  manufa  ya  zuwa  mai  sadarwa  ta  hanyar  bashi 
ma'ana  kuma  ta  yin  hakan  ya  samar  da  manufa  da  tantance  jigogin 
jagoranci. 

Mai  Manufa/Ma'ana:  Babban  amfanin  kungiyar  sadarwa  shine 
samar  da  da  kuma  fadada  ma'ana.  Samar  da  da  fadada  ma'ana  shine 

tabbata  a  cikin  tsarin  ilmantarwa.  Haka  kuma  tabbata  a  cikin  gwada 
karfin  iko.  Siffar  da  wannan  tsari  na  samar  da  ma'ana  zai  dauka  shi  zai 
sanar  da  mu  game  da  irin  manufar  siyasar  wannan  kungiyar  sadarwar. 
Zai  sanar  da  mu  ko  tsarin  dimokiradiyya  ne,  ko  na  kama  karya  da  dai 
sauran  su.  Manufar  wannan  dan  littafi  ne  ya  banbance  tsarin  wadannan 
hanyoyi  biyu  na  samar  da  ma'ana 

Mai  Tsari  Na  Dimokiradiyya  da  Rashin  Banbanci:  A 

kungiya  irin  ta  sadarwa,  mahalarta  suna  masu  girmama  juna  a  matsayin 
mutane  cikakku.  Hanyar  da  mutane  ke  girmama  junan  su  ya  kan  samu  ne 
ta  hanyar  samar  da  manufa  da  yanayin  ingancin  jagoranci.  Anyi  nufin 
wannan  dan  littafi  zai  taimaka  mana  samun  ci  gaba  ya  zuwa  samun 
manufar  burin  mu  ta  hanyar  dimokiradiyya  da  rashin  banbanci  ko  da 
al'adun  mu  basu  yi  mana  tanadin  hakan  ba. 


21 


Halal  ba  Haram  ba:  "The  ends  do  not  justify  the  means,"  wata 
akida  ce  a  turance  wadda  take  nuna  cewa  mutane  da  suke  da  da'a  da 
sanin  ya  -  kamata  basu  neman  halal  ta  hanyar  haram.  Wato  duk  halalcin 
abin  da  zaka  samu  ba  zai  halalta  ba  idan  hanyar  neman  sa  haramun  ne. 
Akwai  dan  gantaka  tsakanin  nema  da  hanyar  samu.  Rashin  cikkaken 
bayanin  hanyan  samu  na  iya  tauye  biyar  bukata. 

Yafi  Samuwa  a  "Kungiyoyin  Ilmi":  Bamanufinbayyana 
menene  kungiyar  ilmantarwa  a  wannan  dan  littafi.  Amma  muna  iya  cewa 

kungiyar  ilmantarwa  tsari  ne  na  samar  da  "jagoranci  a  matsayin 
Umantarwa,"  kuma  yana  da  wadannan  suffofi  da  a  ka  lasafta  a  sama. 
Yadda  aka  bayyana  wadannan  suffofi  kuwa  ya  dogara  ne  da  al'adun 
al'ummar  da  ke  yin  jagorancin. 

Manufar  wannan  dan  littafi  ne  ya  gayyace  mu  da  mu  kula  da  cewa 
jagoranci  iknantarwa  ne  da  kuma  damar  da  yake  dashi  ta  buda  wa  mata. 
Wannan  fahimta  ta  jagoranci  a  matsayin  ilmantarwa  shi  ne  aka  shigar 
cikin  duka  zaman  wannan  dan  littafi. 


22 


23 


24 


Sadarwa  A  Tsarin  Zaman  Bita: 


Shawarwari  Don  Gudanarwa 

Wadannan  shawarwari  an  bada  su  ne  domin  su  taimaka  miki/maka  mai 
gudanarwa,  ki  fahimci  makasudin  zaman  bita,  ki  kuma  cimma  naki 
makasudin  gudanarwa  da  tattaunawa.  A  matsayin  mai  gudamawa,  kina 
da  alhakin  kula  da  kuma  jan  ragamar  kowane  zama.  Amma  ba  kamar 
yadda  aka  saba  da  malama  ko  mai  horo  na  al'ada  ba,  alhakin  da  ke 
wuyan  ki  shine  na  samar  da  fili  ga  mahalarta  a  inda  ke  da  su  zaku 
jagorancin  mahalarta  ya  zuwa  wata  fahimta.  Haka  kuma  za  ku  karu  da 
juna,  ku  kuma  yi  aild  tare  ya  zuwa  samun  fahimtar  juna.  2^  ki  iya  samar 
da  hakan  ta  hanyar  tsara  dakin  taro  da  kayan  aiki  da  kuma  ta  zaben 
dabarun  gudanarwa  da  zasu  tabbatar  da  girmama  juna,  tattaunawa  mai 
ma'ana  da  yanayi  da  zai  samar  da  hadin  kai. 

Makasudi 

Jagoranci  na  gari  ya  dogara  ne  bisa  amfani  da  wasu  dabarun  jagoranci, 

musamman  ma,  sadarwa,  sauraro,  gina  yarjejeniya,  samar  da  manufa 
daya  da  kawance.  Wadannan  dabaru  sune  zaman  bita  ya  tattauna.  A 
lokacin  bita  zaku  iya  tattauna  ma'anan  da  kuma  dacewar  wasu  daga 
matsalolin  a  zurfafe. 

Sadarwa:  Duka  jagoranci  yana  farawa  ne  da  sadarwa  mai  inganchi. 
Jagora  dole  ne  ta  kware  wajen  sanar  da  jama'ar  ta  akidodin  ta  da 
manufofin  ta.  Jagora  ta  kwarai  mai  lura  ce  da  sauraro,  da  bayani  da  kuma 
sadarwa.  Sabo  da  haka  ne  ma  duka  zaman  bitan  nan  ya  maida  hankali 

wajen  karfafa  hanyoyin  sadarwa.  Da  farko  an  fi  maida  hankali  akan 
bunkasa  sadarwa  na  kai,  daga  bisani  kuma  hanyoyin  sadarwa  a  cikin 
kungiya  da  tsakanin  kungjyoyi. 

Sauraro:  Sauraro  shi  ke  karfafa  jagoranci  wanda  zai  kai  ga  fahimta  da 

samun  manufar  wasu.  Sauraro  ba  shine  jin  abinda  na  gaba  ko  abokin 
aiki,  ko  abokin  hamaiya  yace  ba,  amma  ya  hada  da  daukar  abin  da  suka 
fadan  da  muhimmanci.  Jagora  na  kwarai,  kamar  shugaba  ta  kwarai,  itace 
mai  ilmantuwa  daga  abin  da  ta  ji. 

Gina  yarjejeniya:  Gina  yarjejeniya  wani  babban  bangare  ne  na  yanke 
hukunci  don  jagoranci  mai  nasara.  Ta  hanyar  sasantawa  'yan  kungiya  da 
'yan  manyan  cibiyoyin  ilmantarwa  zasu  sami  fahimtar  zabi  da  hanyoyi. 
A  inda  aka  sami  banbancin  ra'ayi,  to  kungiya  baza  ta  yi  komai  akai  ba. 
Ko  da  yake  a  wasu  lokuta  bambancin  ra'ayi  na  iya  kawo  damuwa  da  bata 


lokaci,  ya  kan  kai  ga  samun  cimma  hukuncin  da  kowa  zai  amincewa  ya 
kumabi. 

Samar  da  manufa  daya :  Kananan  kungiyoyi  da  manya  zasu  iya 
amfana  da  samun  manufa  guda  daya.  Ta  hanyar  sadarwa,  yarjejeniya  da 
darasi,  akan  sami  akidojin  da  kowa  ya  taimaka  wajen  samarda  su  kuma 
wadanda  kowa  keji  da  su.  Manufa  daya  wata  hanya  ce  mai  sauki  ta  tsaida 
abin  da  aka  sa  a  gaba  wacce  ke  da  nasaba  da  tsarin  kungiya  da  kuma 
tafiyar  lokaci.  Idan  kungiya  ta  samu  manufa  daya,  kowane  dan  kungiya 
yana  aiki  ne  a  bisa  tsari  wanda  yake  da  hannu  da  kuma  alhaki  a  ciki. 

Samar  da  kawance:  Sakamakon  kawance  yana  nuni  da  tunani  da 
harkokin  masu  kawancen  kungiya  wacce  'ya'yanta  ke  tafiyar  da 
al'amuransu  da  kyau.  Ba  kawance  ba  ne,  idan  masu  kawancen  basu  duba 
cancantar  harkokin  nasu  ba,  basu  yi  auni  da  dacewar  su  da  ci  gaba  ba,  ko 
su  sanar  da  juna  darussan  da  suka  koya  ba.  Saboda  haka  kawance  a  tsarin 
ihnantarwa  itace  wacce  sadarwar  masu  kawancen  zata  samar  da  natsuwa, 
tunani,  auni  da  sani  mai  gaugauta  cimma  manufoiin  kawancen  ^ 

Aikin  mai  Gudanarwa 

Mai  gudanarwa  da  bita  ta  kwarai  tana  sauraro  ta  kuma  koya  tare  da  masu 
halartar  bitar.  Aikin  ki  ne  ki  tsara  taro  ki  kuma  jagorar  mahalarta  a  cikin 
bitar.  Ba  ki  bukatar  kwarewa  a  jagoranci  ko  sanin  duka  amsoshi. 
Tattaunawa  mai  ma'ana  zata  kai  ga  samar  da  gudunmawar  duka 
mahalarta  taron. 

Jan  ragamar  tattaunawa:  Wani  lokaci  zaki  bukaci  jan  ragamar 

tattaunawar  kungiyar  ya  zuwa  wani  sabon  al'amari  ta  hanyar  bincike  ko 
tambayoyi.  Ba  aikin  ki  bane  ki  bada  umamin  yadda  tattaunawar  zata 
kasance,  Ula  kawai  ki  ja  ragamar  sa  a  yayin  da  kike  sane  da  cewa  ba 
wani  ra'ayi  da  yake  daidai  ko  ba  daidai  ba.  Ta  haka  ne  zaki  tabbatar  da 
kowa  ya  bada  nasa  ra'ayin  da  gudunmawa  wajen  karawa  juna  sani.  Mai 
gudanarwa  ta  kwarai  zata  samar  da  yanayi  na  aminci  da  yarda  wadda 
kowa  zai  sami  damar  tofa  albarkacin  bakin  sa  ba  tare  da  kwaba  ba.  Haka 
kuma  taimakawa  mahalarta  su  baiyana  banbancin  ra'ayin  su  ta  hanyar  da 
ta  dace.  Kada  ki  damu  idan  an  sami  tsaiko  na  dan  wani  lokaci.  Irin 
wannan  tsaiko  shine  lokacin  da  mahalarta  kan  numfasa  domin  yin  tunani 
su  kuma  samu  karfin  gwiwar  yin  magana. 


'  Don  Karin  bayani  dubi  Peter  M.  Senge,  Art  Kleiner,  Charlotte  Roberts,  Richard  B. 
Ross,  and  Bryan  J.  Smith,  The  Fifth  Discipline  Fieldbook:  Strategies  and  Tools  for 
Building  a  Learning  Organization,  New  York:  Currency  Doubleday,  1994. 


26 


Jan  hankali  wanda  zai  kai  ga  Tattaunawa:  Adanlittafinnan 

baki  dayan  sa,  an  tsara  tambayoyi  da  za  su  ja  hankali  wanda  zai  kai 
tattaunawa.  Tambayoyin  an  saka  sune  a  matsayin  sharar  hanya  da  za  su 
kai  mahalarta  ga  yin  mahawara  akan  ma'anar  jagoranci  dabandaban. 
Idan  har  tattaunawar  bata  kauce  hanya  ba  ba  laifi  idan  bata  tsaya  ga 
tambayoyin  kawai  ba  kina  kuma  iya  yin  amfani  da  dabaru  dabandaban 
na  gudanar  da  darussan  ko  yin  tambaya,  daga  wandanda  ke  nan  (duba 
bayan  littafin  don  karin  bayani).  Idan  kun  ga  alamar  wasu  na  jin  kunyar 
yin  magana,  kina  iya  bada  ra'ayin  ki  sannan  ki  tambayi  dayar  su  tace 
wani  abu  akai.  Muddin  kina  sane  da  bukatar  mahalartar,  kuma  kina  taka 
-  tsantsan,  da  rarraba  nauyin  koyo,  to  kina  gudanarwa  ta  kwarai. 

Tsayawa  ga  Tsari:  A  wasu  lokuta,  mai  gudanarwa  zata  fi  iya  jan 
ragamar  tattaunawa  ta  hanyar  kula  da  lokaci  da  tunatas  da  mahalarta 

tsarin  bita  kuma  mahalarta  su  sani  cewa  yakamata  su  takaita  bayanin  su 
domin  kada  wata  ko  wasu  su  kankange  su  hana  saura  magana.  Wata 
hanya  daya  ta  yin  hakan  itace  ta  bada  shawara  ga  kowa  a  kungiyance 
maimakon  nuni  ga  wani  mutun  daya  tak.  A  bada  shawara  cewa 
mahalarta  su  dinga  sauraron  juna  da  yin  korofi  a  kan  bayanin  da  ya 
gabata. 

Rarraba  Nauyi:  Ko  har  zuwa  karshen  sa,  ba  lallai  ne  ki  dauki  nauyin 
kowane  al'amari  ba.  Rarraba  nauyi  zai  taimakawa  tsarin  gudanarwar 
zaman  bita.  Wani  sassaukan  da  yake  ke  ce  da  alhakin  tafiyar  da  kowane 
zaman  bita  mataki  shine  karfafawa  mahalarta  gwiwar  su  taimaka  da 
rubutun  abinda  ake  tattaunawa,  ko  karanto  ka'idoji  ko  labarai  daga 
wannan  dan  Uttafi,  ko  jan  ragamar  tattaunawar.  Sanarwa  da  mahalarta 
cewa  kada  su  damu  da  kuskure  a  wajen  mbutu  ko  karatu,  zai  taimaka 
matuka  su  ji  dadi  kuma  ya  bawa  wasu  karfin  gwiwar  daukar  nauyin 
taimakawa. 

Shiga  Cikin  Tattaunawa:  Ya  rage  naki  ko  ki  shiga  ko  kar  ki  shiga 

tattaunawar  amma  ki  sani  cewa  saboda  matsayin  ki  na  mai  gudanarwa, 
mahalarta  zasu  iya  bawa  naki  ra'ayin  da  shadarwa  muhimmanci.  Saboda 
haka  laUai  ne  ki  takaita  yin  katsalandan  a  yayin  tattaunawar,  kuma  idan 
har  kika  tofa  naki  albarkacin  bakin,  ki  tabbatar  kin  nuna  cewa  wannan 
ra'ayin  ki  ne  ba  kuma  shine  kadai  ra'ayi  ba 

Jin  dadin  ki:  Ki  tuna  cewar  kema  kina  halartar  bitar  ne  domin  ki  karu 
kuma  ki  ji  dadi.  Saboda  haka  ki  saki  jiki! 


Dubi  "Part  1:  Facilitating  Learning,"  in/«  Our  Own  Words,  by  Nancy  Flowers, 
Bethesda:  Sisterhood  is  Global  Institute,  1999  don  Karin  bayani  akan  menene 
gudanarwa  na  kwarai  da  bana  kwarai  ba. 


27 


Aikin  Mahalarta 


Mahalarta  bita  suna  da  dalilai  dabandaban  na  halarta,  sukan  kuma  zo  da 
fahimta  da  zato  iri  dabandaban  na  abin  da  zai  gudana  a  wurin  bitar.  Ko 
menene  matsayin  mahalarta  bita,  aildn  sune  su  zama  dalibai  kuma 

malamai,  su  koya  kuma  su  karawa  juna  sani.  Zaman  bita  zasu  samu 
nasara  idan  mahalarta  zasu  saurara  da  kyau,  suyi  tambaya  mai  ma'ana, 
su  kuma  kalu  balanci  zato.  Mahalarta  suna  da  alhakin  tofa  albarkacin 
bakin  su  a  tattaunawa,  suyi  aiki  tare  a  cikin  kawance,  ko  a  manyan 
kungiyoyi,  suna  kididdige  dacewar  tsarin  tare  da  nasarar  da  aka  samu  a 
kowane  zama.  Kowane  mai  halarta  zai  karu  idan  ya  bada  tasa 
gudunmawar  wajen  samar  da  yanayi  na  mutuntawa  kowa  a  lokacin  bita. 

Fara  Taro 

Yana  da  muhimmanci  kizo  wurin  taro  a  shirye.  Kina  bukatar  kiyi  bitar 
darussan  da  za'ayi  kafin  a  fara  domin  ki  tabbatar  da  kin  fahimci 
manufofi  da  makasudin  dan  littafi,  tare  da  naki  makasudan  da  na  kowane 
zama.  Ki  tabbatar  da  kayayyaMn  aiki  da  kike  bukata  ki  kuma  yi  tanadin 
samun  su  isassu.  A  na  iya  yin  zaman  bita  a  ofis,  wurin  taro,  a  gida,  ko  a 
ko'ina  muddin  wurin  yana  da  kadaici  kuma  ba  hayaniya,  kuma 
mahalarta  zasu  sami  kwanciyar  hankali.  Kina  iya  sanar  da  mahalarta  da 
su  taho  da  nasu  kayan  rubutun  -  alkalami  da  takarda,  ko  kuma  ki  basu. 
Kina  iya  tanadin  allo  da  aUi,  ko  abin  rubutu  mai  launi  da  manyan  takardu 
domin  yin  amfani  idan  hakan  zai  samu.  Ko  kuma  ki  samu  manyan 
takardu  da  abin  lika  su  a  bango.  Wadannan  suna  da  amfani  kwarai  wajen 
daukar  takaitattun  bayanai  da  a  kayi  a  gaban  taro  domin  yin  bitar 
abubuwan  da  aka  tattauna  a  kowane  lokacin  zaman.  Yin  hakan  kuma  zai 
taimaka  wajen  ajiyar  abubuwan  da  aka  tattauna  domin  yin  amfani  da  su  a 
zama  na  gaba. 

A  wasu  wurare  a  dan  littafin,  akwai  inda  aka  bukaci  mahalarta  su  kasu 
gida  -  gida  domin  yin  wani  aiki.  Idan  ba  duka  mahalarta  ke  da  dan 
littafin  ba,  kina  iya  samar  da  kwafin  in  da  kike  bukatar  ayi.  A  maimakon 
haka  kuma  kina  iya  rubuta  aikin  a  takarda  da  bakake  manya  ki  lika  a 
bango  yadda  kowa  zai  iya  karantawa  daga  wurin  zaman  sa. 

Yawancin  zaman  bazasu  wuce  akalla  sa'a  biyu  da  rabi  zuwa  uku  ba. 
Kina  iya  samar  da  dan  abin  sha  da  kayan  marmari  domin  jin  dadin 
mahalarta.  Ko  kuma  ki  fada  musu  su  zo  da  nasu.  Kina  iya  kuma  bawa 
mahalarta  zabi.  Mafi  muhimmancin  abu  shine  ki  zama  a  shirye  kowane 
lokaci  da  sanin  me  zaki  bukata  da  yadda  tsarin  zama  zai  kasance. 


28 


Kayan  Aiki  da  Zaki  Bukata 


•  Alkaluma  da/ko  fansura 

•  Takardu 

•  Manyan  takardu  don  rubutu  a  bango 

•  Abin  likewa 

•  Alkalami  mai  launi 

•  Affi 

•  Kofin  dokokin  aiki 

•  Agogon  tebur 

•  Abin  sha  da  kayan  marmari 

•  Kofofi,  farantai  da  abin  goge  hannu 

Zaman  Bita  Na  Farko 

Yayin  da  ki  ka  iso 

Ya  kamata  ki  zo  akan  lokaci  saboda  zaman  farko  domin  ki  sami  lokacin 
tabbatawa  kome  ya  daidaita.  Ki  duba  fitila  da  hasken  dakin  da  kuma 
mashayar  iska.  Ki  tabbatar  kujeru  da  tebura  sun  isa  kuma  a  shirye  suke. 
Da'ira  shine  mafi  tsarin  zaman  bita  amma  wannan  tsarin  ba  lailaine  ba. 
Tsarin  da'irar  zai  bai  kowane  mahalarci  damar  gani  da  jin  kowa,  haka 
kuma  itama  a  ganta  a  kuma  jita. 

Yayin  da  Mahalarta  Suka  Iso 

Yayin  da  mahalarta  suka  fara  isowa  ya  kamata  ki  karbe  su  da  hannu 
biyu.  Wannan  yana  da  muhimmanci  musamman  idan  mahalartan  basu 
san  juna  ba.  Idan  baku  san  juna  ba,  sai  ki  gabatar  da  kanki  garesu,  ki 
kuma  yi  bayanin  cewa  ke  ce  mai  gudanar  da  bitar.  Idan  an  riga  an  shirya 
abin  lashe-lashe,  kina  iya  sanar  da  mahalarta  kowacce  ta  taimaka  wa 
kanta  ta  kuma  nemi  wurin  zama  ta  zauna  kusa  da  wata  su  kuma  gabatar 
dajunansu. 

Gabatarwa:  A  yayin  da  kowa  ya  iso,  zai  yi  kyau  idan  aka  bi  kowa  ya 
gabatar  da  kansa  a  layi  har  a  zagaya.  Idan  kuwa  dama  mahalarta  sun  san 
juna,  kina  iya  tambayar  su  da  dai  dai  kowacce  ta  tashi  tayi  gajeren 
bayanin  dalilin  halartar  bitar,  ko  kuma  ta  fadi  abubuwan  da  take  fatan 
zasu  faru  a  wurin  bitar.  Mai  gudanarwa  ma  ya  kamata  ki  shiga  cikin 
wannan  jerin  kamar  kowa.  Hakan  ya  zama  dole  saboda  duka  mahalarta 
su  san  juna  su  kuma  saki  jiki  a  yayin  yin  magana. 


29 


Bayani:  Ya  kamata  afara  zaman  farko  da  yiwa  mahalarta  bayani  akan 
me  za'a  tattauna,  kuma  me  za'a  koya  a  tsawan  zaman  bitar,  da  kuma 
tsarin  gudanar  da  kowane  zama  (a  duba  kasa).  Zai  yi  amfani  kiyi  bayanin 
makasudin  zaman  bita  da  aka  yi  bayani  a  baya:  sadarwa,  sauraro,  gina 
yarjejeniya,  samar  da  manufa  daya  da  kuma  kawance.  Ko  kuma  ki 
tambayi  abinda  mahalarta  suka  fahimta  da  wadannan  kalmomi,  kina  iya 
kuma  ki  zabi  yin  wadannan: 

•  Lura  cewa  kowane  zama  ba  zai  wuce  sa'  a  biyu  da  rabi  ko  uku  ba. 

•  Yin  bayanin  tsarin  zaman  bita,  tare  da  lokutan  hutawa. 

•  Yin  bayanin  cewar  a  wasu  lokuta  za'a  bukaci  mahalarta  da  su 

taimaka  wajen  daukar  bayanai  a  mbuce,  kula  da  lokaci,  karatu 
daga  littafi,  ko  gudanar  da  zama  da  sauran  su. 

Tsarin  Zama:  Zaman  a  cikin  dan  littafin  nan  an  kasa  su  kashi  uku: 
Shirya  Kai  Don  yin  Jagoranci  (Sashe  na  I);  Sadarwa  da  Wasu  (Sashe  na 
II);  da  Samar  da  Kawance  (Sashe  na  III).  Zama  akan  jagoranci  sun  hada 
daga  shirya  kai  har  ya  zuwa  shirya  kungiya  don  jagoranci,  da  kuma 
bunkasa  jagoranci  na  kwarai  a  manyan  ma'aikatu.  A  farkon  kowane 
sashe  akwai  dan  gajeren  gabartawa  da  bayanin  makasudin  zaman.  Zai 
yiwu  a  fara  zaman  farko  da  karanta  gabartarwar  sashen  farko.  Bayan 
nan  ki  tabbatar  kin  tambayi  mahalartar  ko  da  mai  tambaya 


Yanayin  Kowane  Zama 


Kowane  zama  yana  da  tsari  guda  daya.  Ko  da  yake  ba  kowane  zama 
yake  da  aijoika  iri  daya  ba.  Bisa  la'akari  da  irin  makasudin  zama,  zaman 
zai  kasance  ya  kunshi  wadannan: 

Makasudin  Zama:  Kowane  zama  zai  iara  da  makasudin  zama  a 
rubuce  kuma  a  kafe.  Wannan  zai  taimaka  wa  mahalarta  su  fahimci  dalilin 

darussan  da  tambayoyin  da  suka  biyo,  ya  kuma  taimaka  wajen  jan 
ragamar  tattaunawa  game  da  labarai.  Kina  da  zabin  karanta  makasudin 
zaman  ga  mahalarta  a  farkon  zama,  ko  a  karshe,  ko  duka. 

Shawarwari  don  Gudanarwa:  kowane  zama  yana  dauke  da 
shawarwari  don  gudanarwa  da  yake  bayani  akan  darasi  ko  darussan  zama 
da  kuma  manufar  tambayoyin  da  suka  biyo  baya. 

Darasi:  Kowane  zama  yana  da  darasi  daya  ko  bijoi  wadda  mahalarta  za 
su  yi  tare  ko  su  rabu  kashi-kashi.  Dalilin  wadannan  darussa  shine  fitar  da 


30 


wasu  dabarun  yin  jagoranci  da  sadarwa.  Kina  iya  canza  tsarin  kowanne 
darasi  bisa  la'akari  da  su  waye  mahalarta  bita,  kuma  menene  bukatun  su. 
Yana  da  muhimmanci  ki)d  sassauci,  ki  kuma  zama  kina  da  masaniyar 
abinda  zai  fi  yiwuwa  a  kowane  kungiya  Bayan  kowane  darasi  akwai 
tambayoyi  da  suka  biyo  baya. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa:  Tambayoyi  don  tattaunawa  an 
shirya  su  ne  yadda  za'a  sami  mahalarta  su  bada  nasu  ra'ayoyin  akan 
matsalolin  da  ake  tattaunawa. 

Kowacce  tambaya  tana  gina  ta  gaba  domin  ciyar  da  tattaunawar  gaba. 
Idan  wannan  shine  na  farko  da  kika  taba  gudanar  da  bita,  zai  fi  kyau  idan 
kika  bi  jerin  tambayoyin  a  yadda  suke  a  littafin,  ko  da  kuwa  a  zaman 

farko  -  farko  ne  kawai.  Daga  bisani  kina  iya  amfani  da  wani  tsarin  bin 
tambayoyin  kamar  yadda  kika  ga  ya  dace.  Kuma  kina  iya  samun  wata 
daga  cikin  mahalarta  ta  gudanar  da  wata  tattaunawa,  a  inda  zata  yi 
amfani  da  nata  tsarin  da  dabarun.  Babu  wata  tambaya  ta  daidai  ko  wadda 
tafi  dacewa  don  gudanarwa  da  tattaunawa,  amma  yana  da  muhimmanci 
ki  tabbatar  da  tattaunawar  ta  dore,  kuma  tana  da  ban  sha'awa,  kuma  mai 
amfani. 

Tambayoyi  don  Kowa:  Tambayoyi  a  zaman  bita  za'ayi  su  ne  domin 
duka  mahalarta.  Dalilin  yin  hakan  shine  samun  ra'  ayoyi  daban-daban  na 
mahalarta  game  da  matsalar  da  ke  hannu.  Ko  da  yake  irin  wannan 
tambayoyin  sun  fi  amfani  idan  kowa  ya  bada  tasa  gudumawar.  Amma  ya 
kamata  ki  yi  wa  mahalarta  bayanin  cewa  wacce  bata  son  yin  magana  tana 
iya  yin  shiru.  Akwai  dalilai  da  dama  da  zasu  hana  mai  halarta  yin 
magana  kuma  a  kyale  ta.  Duk  da  haka  idan  kika  lura  da  wata  da  bata 
shiga  cikin  tattaunawa,  kina  iya  tambayar  ta  a  asirce  dalili.  Ki  tabbatar 
kin  nuna  mata  muhimmancin  nata  ra'ayin  da  kuma  irin  karuwar  da  zata 
samu  a  cikin  bitar.  Idan  ba  haka  ba,  kiyi  binciken  yadda  ke  ko  bitar  zaku 
iya  biyan  bukatun  ta.  Kada  a  matsawa  kowace  mai  halarta  idan  har  tana 
ganin  bata  jin  dadin  zaman  bita  ko  kuma  bata  samun  amfani  daga  gare 
su. 

Aiki  Tare:  A  zama  da  yawa  na  bitar  akwai  aiki  da  yawa  da  za'ayi  tare. 
Wadannan  sun  sha  ban-ban  da  darussan  domin  duka  mahalarta  zasu  yi 
aiki  tare  wajen  yin  zabi  ko  yanke  hukunci  a  matsayin  tsintsiya  - 
madaurin  -  ki  -  daya.  Aiki  tare  yana  da  amfani  wajen  sadarwa,  sauraro 
da  samar  da  yarjejeniya,  suUiu,  da  kuma  kawance  a  kungiyance.  Ga  wasu 
mahalarta,  aiki  tare  zai  fi  sauki  akan  yin  aiki  dai-dai  ko  daki  -  daki. 
Wasu  kuwa  aiki  tare  yafi  sa  su  samu  himmatuwa.  Lokacin  yin  aiki  tare 
mai  gudanarwa  zata  taka  rawar  -  gani  wajen  taimakawa  a  samu  aiki  tare 
akan  matsaloli.  Ki  tuna  cewar  wasu  suna  iya  yarda  su  taimaka  wajen 


31 


gudanarwa  lokacin  yin  aiki  tare.  Idan  liar  mai  lialarta  zata  gudanar,  to  ke 
sai  ki  shiga  cikin  sauran  mahalarta  kuyi  aiki  tare. 

Lura:  Tambayoyin  lura  an  zana  su  ne  domin  samar  da  tattaunawa  a 
game  da  tsarin  zaman  bita.  Tambayoyin  zasu  baiwa  mahalarta  damar 
baiyana  ra'ayinsu  game  da  darasin,  kuma  su  taimakawa  mai  gudanarwa 
ta  tantance  wane  darasi  ne  yafi  dacewa  da  kungiyar. 

Tambayoyin  Rufe  Bita :  A  wuri  uku  a  cikin  tsawan  bita  -  a  zama  na 

farko,  na  bakwai,  da  na  karshe  akwai  tamboyoyin  tantancewa  bita. 
Tamboyoyi  iri  uku  ne  ake  ta  maimaitawa  domin  su  hada  duka  zatuttukan 
da  ra'ayoyin  mahalarta  akan  tsari  da  abinda  duka  zaman  bita  suka  kunsa. 
Wadannan  bangarorin  tantancewa  zasu  taimaka  miki  mai  gudanarwa, 
tantance  me  mahalarta  suke  zaton  samu,  kuma  ta  yaya  ke  da  sauran 
mahalarta  zaku  samar  da  biyan  bukatun  nasu.  Wasu  lokuta  kuma  zai 
zama  laUe  a  fahimtar  da  su  abin  da  bita  ta  sa  a  gaba  domin  kare  rashin 
fahimtar  abinda  za'ayi  a  zaman  bita  Kuma  ya  wajaba  a  kanki  lokacin 
tantancewar  ki  tuna  cewar  hakkin  ki  ne  ki  saurari  mahalarta  ku  karu 
kwarai  daga  tsarin  tantancewar. 

Dokoki  don  Zaman  gaba:  Wani  lokaci  a  karshen  zama  akwai 
dokoki  don  zaman  gaba.  Aikin  gidan  da  ke  ciki  ba  mai  wahala  bane, 
kuma  zai  iya  taimakawa  mahalarta  su  kansance  a  shirye  domin  aikin 
zaman  gaba.  Koda  yake  zabin  bada  dokokin  ko  rashin  bada  su  yana 
gareki,  idan  kika  yi  shawarar  ba  za  ki  bada  su  ba,  ki  tabbata  kin  bada 
isashshen  lokoci  a  farkon  zaman  na  gaba  domin  yinsu. 

Rufe  Bita 

Bisa  abinda  kuka  zaba,  mahalarta  suna  iya  mfe  bita  da  'yar  walima  ko 
wata  hanya  da  aka  yarda  a  kai.  A  zama  na  tara  da  na  goma,  kina  iya 
sanar  da  mahalarta  da  su  fara  tunanin  yadda  suke  so  a  rufe  bita.  Yana  da 
muhimmanci  ki  tsara  komai  a  kan  lokaci  domin  mahalarta  su  tashi  cikin 
jin  dadi  da  walwala  da  kuma  gamsuwa. 

Samar  da  jagoranci  aiki  ne  na  iya  tsawan  rayuwa,  saboda  haka  mahalarta 
zasu  kasance  masu  karfafa  tare  da  yin  kwaswarima  da  gyaran  -  fuska  ga 
dabarun  bita.  Mahalarta  zasu  so  su  sake  haduwa  domin  karfafa  darussan 
da  suka  koya  bayan  watanni  da  yin  bitar.  Mafi  yawan  lokuta  kawance  ya 
kan  kafu  a  yayin  gudanar  da  zaman  bita  saboda  haka  mahalarta  za  su  yi 
marhaba  da  samun  damar  ganin  juna  da  karfafa  wannan  kawancen. 
Matakan  gaba  kuwa  sun  dogara  ga  zabin  mahalarta  da  kansu. 


32 


ZAMAN  BITA 


33 


34 


Sashen  Na  I: 


Shirya  Kai  Don  Jagoranci 

A  koda  yaushe  muryoyin  mata  da  ra'ayoyin  su  a  dakushe  suke,  koda 
kuwa  sun  kasance  a  aikin  tattaunawa  da  tsarin  yanke  hukunci.  A  tsarin 
ra^oiwar  al'umma,  mata  suna  iya  kasancewa  a  cikin  taron  ma'aikata,  ko 
na  iyali,  ba  tare  da  an  ji  duriyar  su  ba.  Ko  menene  dalilin  haka?  Ba 
shakka  akwai  dalilai  dabandaban  a  al'adance,  a  tarihince  da  kuma  dalilai 
masu  zaman  kansu.  Wasu  mata  suna  da  wata  baiwa  ta  fadin  ra'ayinsu, 
tabbatar  da  an  duba  matsalolin  su,  da  kuma  gwada  nasu  fasahar.  Ya 
kamata  muyi  koyi  da  irin  wadannan  matan,  ta  tsintar  halayya  da  muke 
sha'awa  daga  garesu.  Darussan  da  suke  wannan  bangare  suna  kokarin 
karfafawa  da  kuma  tantance  dabarun  yin  jagoranci  da  zasu  amfani 
mahalarta  bita.  Ba  duka  tattaunawar  ce  zata  taimakawa  duka  mahalarta 
ba.  Kowacce  zata  zabi  halayya  da  dabarun  jagoranci  da  take  ganin  sun  fi 
mata  a  kowane  irin  hali.  Makasudin  wannan  shashen  shine  bawa 
mahalarta  damar  bincike  da  samun  dabarun  jagoranci  da  suka  fi  sha'awa 
da  kuma  samun  wadanda  suka  fi  dacewa  da  su. 

Darussan  da  ke  wannan  sashen  an  tsara  su  yadda  zasu  ba  wa  mahalarta 
damar  kula  da  halayyar  su  a  cikin  taro,  su  kuma  lura  da  yadda  su  kansu 
da  sauran  mahalarta  suke  sadarwa  a  tsakanin  su.  Da  kuma  menene  yake 
tabbatar  da  muhawara,  ko  yake  hanawa.  Ko  da  yake  a  wasu  lokuta  za'a 
iya  tabbatar  da  gudummawar  kowa  ne  ta  hanyar  zagayawa  dai-dai  da 
dai-dai.  Wacce  ba  ta  son  yin  magana  za'a  wuce  ta  ne  idan  tana  ganin 
babu  abin  da  zata  ce  ko  ba  ta  son  yin  magana  ne  kawai. 


35 


Idan  ana  bukatar  a  cimma  nasarar  kyawawan  halayen 
shugabanci  na  gari  a  cildn  al'umma  dole  ne  a  dauM  juriya, 

kwarin-gwiwa,  hakuri  da  dauriya  -  wadannan  na  daga 
cikin  ingantattun  halayen  cin  nasarar  shungabanci  na  gari. 

"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


ZAMA  NA  1: 


Wacece  Jagora? 

Makasudin  Zama 

•  Yin  nazarin  manufofin  jagoranci  tare  da  alamun  jagoranci  nagari. 

•  Fadada  fahimtar  mahalarta  bita  a  game  da  wacece  jagora  da  kuma 
wa  zai  iya  zama  jagora. 

•  Tattaunawa  da  sharhi  akan  hanyoyin  ilmantarwa  na  taro. 

•  Mahalarta  su  tattauna  tsakanin  su  akan  abunda  da  suke  tsammanin 

da  kuma  burin  da  suke  dashi  a  zama  na  1 1  wanda  za'ayi  agaba. 

Abun  La'akari:  Shawarwari  da  suke  nan  domin  gudanar  da  wannan 

sashen  zai  bada  wasu  dabaru  na  yadda  za  ki  yi  idan  ki  ka  isa  wajen 
zaman  farko,  da  kuma  yayin  da  mahalarta  suka  isa,  da  abubuwan  da  za  ki 
bukata  na  tsawon  zaman  bitar.  A  matsayin  mai  gudanarwa  ta  kwarai, 
aildn  ki  shine  jan  ragamar  tattaunawa,  samar  da  yin  sharhi,  bin  tsari, 
rarraba  nauyi  tare  da  wasu  mahalarta,  ki  kuma  shiga  cikin  tattaunawar. 
Ki  saki  jikin  ki  -  ki  tuna  ke  ma  kina  halartar  bitar  domin  ki  karu  da  sani, 
ki  kuma  sami  walwala. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Ki  karanta  a  fili  wannan  labari  na  kasa  wanda  Asma  Khader  ta  bayar.  Ku 
tattauna  akan  bayanin  manufar  jagora  da  halayyar  jagoranci. 
Tambayoyin  da  suka  biyo  baya  zasu  iya  taimaka  wajen  jan  ragamar 
tattaunawar  kungiyar.  Mutum  daya  -  mai  gudanarwa  ko  mai  sa  kai  -  zata 
so  ta  rubuta  a  takarda  ko  a  allo  muhimman  abubuwan  da  aka  tattauna. 


Domin  dorewar  tattaunawar,  tambayoyi  da  amsoshi  "Questions  and 
Answers"  (Q  &  A)  na  iya  taimakawa  wajen  gudanarwa.  Mai  gudanarwa 
ta  na  iya  kara  tambayoyin  domin  a  bunkasa  wannan  tsari  na  "Q  &  A,"  ki 
duba  Karin  Bayani  na  A  domin  karin  fahimta  kan  dabarun  gudanarwa. 


37 


Mace  Daya  na  iya  Kawo  Sauyi 


Asma  Khader:  Mai  neman  tabbatar  da  hakkin  yan  Adam 

"Ban  tabbata  ko  nijagora  ce  ba,  amma  na  san  cewa  kasancewa 
jagora  yana  nufin  kifahimci  cewar  akwai  bukata  ta  gaggawa  na 

sa  ido  da  duban  matsala  wadda  ki  ke  ganin  akwai  wani  gurbi  da 
zaki  iya  cike  shi  ta  hanyar  bada  wata  gudummawa  da  zata 
taimaka  wajen  shawo  kan  wannan  matsala.  A  lokacin  da 
al'ummar  ki  ta  amince  cewar  ki  na  bada  gudummawa  zasu  mara 
miki  baya,  su  dora  miki  nauyin  jagorancin  su.  Idan  jama'a  suka 
amince  miki,  to  lallai  za  su  nemi  taimakon  ki  na  agaza  musu  ga 
kai  wa  ga  nasara  akan  abin  da  suka  sa  agaba. 

Kamar  shekaru  ashirin  da  suka  wuce,  wata  mata  tazo  ofishi  na  a 
cikin  halin  firgita  da  damuwa,  domin  neman  taimako.  Ta  bani 
labarin  yadda  mijinta  ya  kashe  'yarsu  mai  shekaru  goma  sha 
biyar  wadda  ta  samu  juna  biyu  ( ciki)  a  sanadiyyar  fyade.  An 
daure  mijin  nata  wata  shida  kacal,  wai  saboda  yayi  kirarin 
cewar  yayi  hakanne  domin  ya  kare  mutuncin  iyalin  sa.  Amma 
wannan  mata  a  kokarin  ta  na  tunawa  da  'yarta  ta  sanar  da  ni 
ainihin  gaskiya  cewar  mijin  ta  shine  wanda  ya  yi  wa  'yarsu 
fyaden,  kuma  cewar  tana  kyautata  zaton  shine  yasa  ya  kashe 
yarinyar  domin  cikin  yafara  nunawa.  Kotun  ta  amshi  bayaninsa 
ba  tare  da  wani  kyaykyawan  bincike  ba. 

Ko  da  cewa  wannan  mata  tazo  ofishi  na  sau  daya  ne  tak,  ban 
sake  ganinta  ba,  na  godema  ta,  domin  na  koyi  abu  muhimmi  na 
yadda  mata  da  'yan  mata  ke  shan  wahalhalu  dalilin  wasu  dokoki. 
Nafahimci  cewa  ba  zan  kasance  lauya  ta  gari  ba  idan  har  ban  yi 
iyaka  kokari  na,  na  canza  irin  wadannan  dokoki  wanda  suke  kare 
masuyi  ma  mata  laifi.  Abinda  wannan  mata  ta  yi  lallai  ya  zama 
kalubale  a  gare  ni  da  na  tashi  tsaye  domin  neman  gyara  ga  irin 
wannan  dokoki. 

Wannan  shi  ya  sa  na  zama  daya  daga  cikin  masu  jagorancin 
neman  kawo  sauyi.  Amma  duk  da  haka  ina  ganin  cewa  wannan 
mata  data  amince  da  ni,  ta  kuma  yijarunta  ta  same  ni  a  ofishi  na 
ta  sanar  dani  tabbacin  abinda  yafaru,  ita  ce  jagora.  Ta  sha  kan 
tsoron  ta  na  tonawa  mijinta  asiri  da  neman  taimako  na.  Ire  iren 
ta  suna  kalubalantar  mu  da  mu  duba  matsalolin  da  bamu  yi 


38 


tunanin  su  ha.  Dole  ne  mu  yi  koyi  da  irin  su  domin  bada 
gudunmawar  mu  " 

Asma  Khade  lauya  ce  mai  kare  hakin  yan  Adam.  Ta  taba  shugabancin 

Kungiyar  Matan  kasar  Jordan,  wato  Jordanian  Women's  Union.  Ta 
jagoranci  yaki  da  laifuka  da  suka  shafi  musgunama  mata  da  yan'  matan 
Jordan 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Yaya  Asma  Khader  ta  bayyana  jagora? 

•  Wadanne  irin  halayya  take  dasu  na  jagora? 

•  Ta  yaya  ne  Asma  Khader  ta  zama  jagora?  Kasancewar 
ta  jagora  ya  samu  ne  ta  kokarin  kanta?  Ko  ta  halin  da 
ta  sami  kanta?  Ko  duka?  Ko  akwai  wadansu  karin 
dalilai? 

•  Menene  ya  sa  uwar  yarinyar  nan  ta  kai  wa  Asma 
Khader  ziyara  a  Ofishin  ta? 

•  Wace  rawa  wannan  mata  ta  taka  a  rayuwar  Asma 
Khader? 

•  Wai  shin  Asma  Khader  ce  kadai  jagora  a  wannan 
labari? 

•  Wai  shin  jagora  yana  iya  kasancewa  mai  biyayya?  Ta 
halin  yaya?  Ko  ta  wace  hanya? 


Tambayoyi  domin  Kowa 

•  Tambayi  kowacce  mai  halarta  ta  yi  bayani  takaitacce: 
Yaya  zaki  baiyana  jagora?  Wadanne  ne  alamum 
jagora  na  gari? 

Abun  Lura 

•  Yaya  kika  ji  a  lokacin  da  muke  zagayawa  don 
tambayar  kowacce  ra'ayin  ta? 

Wannan  labari  an  rubuta  a  tsamakon  tattaunawa  da  Asma  Khader  a  June  1,  2000 
wadda  Women's  Leaming  Partnership  tayi. 


39 


Akwai  abinda  ki  ka  ji  da  ya  baki  mamaki? 

Rubuta  abinda  kowa  ya  fada  da  ya  taimaka  miki  ko  ya 
bata  tattaunawar  da  aka  yi? 

Idan  da  ke  ce  ke  tafiyar  da  wannan  zaman  taro,  me  za 
ki  yi  domin  tabbatar  da  kowa  ta  bada  gudummawar  ta 
ko  albarkacin  bakinta? 


Tambayoyin  Auna  Fahinta 

Mai  gabatarwa  ko  wani  daga  cikin  mahalta  na  iya  rubutu  kan  allon 
bango  lokocin  waddanan  tattaunawa. 

•  Menene  burin  ki  bayan  zama  na  12  na  wanna  taron  bita? 

•  Ko  kina  da  tambaya  game  da  tsari  ko  fasalin  wannan  taron? 

•  Ko  kina  jin  nauyin  magana  a  tattaunawan  kungiya?  Ko  kina  da 
shawarwari  da  zaki  bamu  don  jan  ra'ayin  mahalarta? 

•  Wadanne  al'amran  jagoranci  ki  ke  so  a  yi  bayani  akai  a  wannan 
zama  goma  sha  biyu  (12)? 

Shawara:  Kina  iya  sa  mahalarta  su  rubuta  amsoshinsu  a  littafi  ko  ki 
rubuta  a  allo.  Ana  bukata  amsa  bayan  zama  na  goma  sha  biyu  (12). 


Ummarni  Don  Zama  Na  Gaba 

Ki  tuno  wata  mace  da  ki  ke  ganin  jagora  ce,  wacce  tana  iya  zama  'yar 
siyasa  ko  ba  'yar  siyasa  ba  amma  ta  kasance  wacce  ta  kula  da  wata 
matsala  a  ra^oiwar  ta  ko  ta  al'ummar  ta  kuma  tayi  kokarin  magance  ta. 
Kina  iya  lura  da  cewa  wannan  jagorar  daga  iyaUn  ki  take  koma  kawarki 
ce.  Ki  zama  a  shirye  domin  ki  bada  takaitaccen  bayani  (na  minti  uku  ko 
biyar)  a  kan  wannan  jagora  ga  mahalarta  a  zama  na  gaba.  Ki  maida 
hankali  a  kan  matsaloli  da  wannan  jagora  ta  fuskanta,  da  kuma  halayya 
da  basira  da  ta  yi  amfani  da  su  domin  shawo  kan  wadannan  matsaloli. 


40 


41 


Shugabanci  ci  ne: 

Hada  dukkan  jinsi:  Ya  hada  dukkan  jinsi  na  mutane,  wato  mata  da 
maza,  wajen  hada  gwiwa  don  cimma  nasarar  aild  don  amfanin  al'umma. 

Sadarwa :  Kowa  yana  da  gudummawar  da  zai  iya  bayarwa,  kuma 
kowacce  gudummawa  tana  cikin  tsari  na  kyakkyawan  shugabanci. 

Ma'ana:  Bayar  da  ma'ana  da  fadada  ita  ma'anar  yana  daga  cikin 
hanyoyin  koyo.  Haka  kuma  yana  cikin  nishadantarwa  wajen  gudanar  da 
muM. 

Dimokradiyya  da  Daidaituwa :  Ko  wata  irin  al'umma  maras  nuna  fifiko 
acikin  aikatarwa  da  sadarwa  don  al'umma. 

Yin  la'akari  da  hanyoyin  samu:  Lura  da  cewar  ba  kowacce  hanyar 
samu  ce  take  ingantacciyar  ba,  wannan  sananniyyar  akida  ce  a  cikin 
al'amurran  duniya.  Wannan  Yana  nufin  mutanen  kwarai  masu 
kyawawan  dabi'u  basa  yin  anfani  da  gurbatacciyar  hanya  don  cimma 
burin  su  duk  da  muhimmancin  bukatunsu. 


"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


42 


ZAMA  NA  2: 


Yaya  Nake  Jagora  A  Rayuwa  Ta? 

Makasudin  Zama 

•  Yin  nazarin  yanayin  da  ke  samar  da  jagoranci. 

•  Tantace  da'  ar  jagoranci  da  kuma  halayya  dake  nuni  da  dacewar 
jagora. 

•  Duba  muhimmancin  banbancin  mace  ko  na  miji  a  tsarin 
gudanarwa,  da  manufofin  masu  jagoranci. 

•  Sanar  da  juna  yadda  mahalarta  suka  nuna  jagoranci  a  tsakanin  su. 
Shawarwari  don  Gudanarwa 

A  karshen  sashe  na  farko,  an  sanar  muku  kuyi  tunanin  wata  mace  da 
kuke  mata  kallon  jagora.  A  wannan  zama  kowaccen  ku  zata  bamu 
labarin  jagorar  da  ta  fi  bata  sha'awa,  wacce  zata  iya  kasancewa  'yar 
siyasa  ko  kowacce  mace  a  rayuwar  yau  da  kullum  -  a  iyali,  abokai,  ko 
abokan  aiki.  Ki  maida  hankah  a  kan  hikiman  da  ta  nuna  wajen  shawo 
kan  matsalolin  da  ta  fuskanta.  Takaita  labaran  zai  bada  isashshen  lokaci 
domin  tambayoyin  tattaunawa  da  suka  biyo  baya  a  darasin  jagoranci  abin 
koyi.  Zai  taimaka  idan  lokacin  da  aka  dauka  domin  bada  labaran  bai 
shige  sa'a  guda  kawai  ba. 


Ki  kasa  mahalarta  kashi-  kashi,  ko  biyu  -  biyu  wanda  zai  fi 
amfani  a  wannan  sashe.  Ki  duba  Karin  Bayani  na  A  don  karin 
fahimta. Yayin  da  mahalarta  ke  bada  labarin  su,  wata  ko  wasu 
daga  mahalarta  zasu  rubuta  akan  aUo  (1)  halayya  da  dabarun  da 
masu  jagoranci  suka  nuna,  da  kuma  (2)  abubuwan  da  suka 
taimaka  (misah,  iyah,  abokai,  makwabta,  abokan  aiki)  musu  ko 
suka  basu  kalubale  wajen  cimma  biyan  bukata. 


A  darasi  na  biyu,  kasancewa  mace  ko  namiji  yana  da  muhimmanci  wajen 
jagoranci?  Hira  guda  biyu  masu  iri  daya  suka  kasance,  daya  a  tsakanin 
mata  hudu,  daya  kuwa  a  tsakanin  maza  hudu.  DaUUn  wannan  darasi 
shine  gwada  bayanan  mahalarta  a  kan  hirar  da  kuma  yin  nazarin  yadda 
kasancewa  mace  ko  namiji  zai  iya  shafar  fahimtar  ma'anar  iko  da 
jagoranci  a  cikin  iyalai  da  tsakanin  al'umma. 

43 


Darasi:  Jagoranci  abin  koyi 


Bada  kaman  sa  'a  daya  domin  wannan  darasi. 

Bayan  kowacce  mai  halarta  ta  bada  nata  labarin  akan  jagorar  da  tafi  bata 
sha'awa,  sai  a  duba  wadannan  tambayoyi: 

•  Akwai  labaru,  yanayi  ko  halin  da  suka  farun  fiye  da  daya  a  cikin 
labarun?  Wane  abubuwa  da  suka  faru  yasa  matan  suka  dauki 
anansu  matakai? 

•  Wadanne  halayya  ko  fasaha  wadannan  mata  suke  da  ita  iri  daya? 

•  Wadannan  halayyar  jagoranci  sun  samu  ne  sakamakon  matsalolin 
da  matan  suka  fuskanta?  Ko  kuwa  dama  matan  suna  da  halayyar 
jagoranci? 

•  Wace  rawa  wasu  mutane  ko  kungiyoyi,  suka  taka  da  ta 
taimakawa  wadannan  mata  su  kai  ga  cimma  burin  su? 

•  Zaki  iya  tuna  yadda  kika  sha  kan  wata  matsala  a  rayuwarki? 
Wadanne  halayya  ko  basira  kika  yi  amfani  dasu  don  shan  kan 
matsalar?  Wane  taimako  kika  samu  daga  wasu  ko  wasu 
kungiyoyi  domin  kawar  da  matsalar?  Wadanne  hanyoyi  kika  bi? 

•  Duka  hanyoyin  da  kika  bi  na  shawo  kan  matsalar  ne  suka  dace? 
Shin  hanyoyin  da  jagora  ta  zaba  na  kawar  da  matsala  ya  kamata 
ya  nuna  'hangen  nesa'  ko  kuwa  matsalar  ita  kanta  zata  nuna 
dacewar  hanyar  da  aka  zaba. 

•  Wadanne  halayy  ar  j  agoranci  kike  zaton  kina  da  su?  Wadanne 
karin  halayyar  jagoranci  kike  fatan  samu? 

•  Akwai  dakushewar  iyali,  ko  wani  nauyi  da  zai  hana  rmki  cimma 
cancantar  jagorancin  ki? 

•  Wadanne  dabaru  za  ki  amfani  da  su  domin  kubuta  daga 
wadannan  nauyin? 

•  Wadanne  makatai  za  ki  dauka  domin  karfafawa  kanki  da  wasu 
(abokai,  abokan  aiki,  'yan  uwa)  domin  bunkasa  halayya  irin  ta 
jagoranci? 


44 


•  Kina  jin  kina  da  wani  alhaki  na  shawo  kan  wata  matsala  a  cikin 
al'umma? 

•  Kina  ganin  ke  jagora  ce?  Menene  dalilin  ki? 

•  Kina  jin  wasu  su  na  miki  kallon  jagora? 

A  sati  mai  zuwa  ki  rike  wadannan  halayyar  jagoranci  da  kikefatan 
samu,  kuyi  kokarin  yin  amfani  dasu  koda  sau  daya  tak  ne. 

Darasi:  Shin  Babancin  mace  -  da  -  namiji  yana  da 
muhimmanci? 

Bada  kamar  minti  arba'in  da  biyar  don  wannan  darasi. 

Ki  nemi  wasu  daga  mahalarta  kowacce  ta  karanta  daya  daga  cikin 
wadannan  gurabe  na  wasan  kwaikwayo  guda  biyu  da  ke  kasa.  Ku 
tattauna  akan  muhimmancin  banbancin  mace  da  namiji  a  cikin  hirar 
wadannan  mutane,  da  yadda  hakan  ta  shafi  yadda  ki  ka  fahimci  matsayin 
su,  da  dacewar  su,  da  kuma  ikon  su.  Tambayoyin  da  suka  biyo  baya  zasu 
taimaka  wajen  jan  ragamar  tattaunawar. 

Fitowa  ta  farko 

Yan  wasa:  Almaz,  Insaf,  Lena,  Farah,  da  kuma  Mai  Bayani. 

Mai  Bayani.-  Rana  ce  mai  dumi  a  cikin  gari.  Mata  guda  hudu 
suna  zaune  tare  a  karkashin  inuwar  wata  itace.  Insafita  ce 
babba.  Yau  itace  zagoyowar  ranar  haihuwar  ta  ta  sittin  kuma 
'yar  dan  'uwanta  Lena  ta  kawo  mata  ziyara.  Farah  kuwa  tana  yi 
wa  Insaf  hidima  ne  a  rumfarta  ta  saida  cafane.  Ita  kuwa  Almaz 
wacce  take  'yar  siyasa  ce  kuma  harma  an  zabe  ta  a  'yar 
majalisar  dattawan  gari,  kawa  ce  a  gun  Farah.  Dukkan  matan 
suna  cin  abincin  su  ne  na  rana. 

Almaz:  Insaf  yar  yar  'uwannan  ta  ki  kyakykyawa  ce  mai 
hankali.  Kin  taba  yin  da-na-sanin  rashin  iyali  kuwa? 

Insaf :  Ahaf  ba  hankali  gareta  har  haka  ba!  Ni  kuma  ai  banyi 
tsufan  da  bazan  sami  iyali  a  yanzu  ba!  Tambayi  Farah  kiji. 
Mutane  -  maza  da  mata  na  zuwa  rumfata  a  koyaushe  su  bani 
shawarar  zantawa  da  dansu...  da  sauransu.  Na  zabi  rashin  aure 
ne  domin  haka  nafi  so! 


45 


Lena:  Haba  dai  goggo  kin  yi  tsufa  da  yin  aure  yanzu.  Duk  wadda 
zai  soki  kuwa  tsoho  ne  kuma  mummuna. 

Almaz:  Wannan  ba  gaskiya  bane  Lena.  Goggon  ki  mace  ce  mai 

arziki.  Na  san  mazaje  da  yawa  da  zasu  so  su  same  ta  a  matsayi 
matar  aure.  Da  kinyi  sa  'a  idan  ki  ka  yi  suna  kamar  nata. 

Lena;  Lallai  ina  tsoro  don  kuwa  nima,  kamar  goggona,  bana  son 
aure.  Maza  aiki  ne,  sai  dai  suci  su  kuma  kashe  kudi.  Gasu  da  son 
'ya  'ya  da  yawa.  Ni  kam,  ina  son  walwala  ta.  Bayan  haka  ma,  zai 
yi  min  wahala  naci  gaba  da  karatu  na  idan  da  miji  da  'ya  'yan  da 
zan  kula  da  su. 

Farah,*  Lena  ba  shakka  kina  da  hankali.  Ilmin  ki  shi  ne  gaba. 
Kalle  ni.  Ina  kula  da  mijina  wadda  bashi  da  lafiya.  Kullum  ina 
aiki  tukuru  a  rumfar  goggon  ki,  kuma  ina  zaton  ina  aiki  sosai. 

Insaf :  Ba  shakka  kina  yi. 

Farah:  Amma  bani  da  wata  hanya  taci  gaba  da  dan  guntun  ilmi. 
Ko  da  yake  ina  karatu  da  rubutu  yadda  zan  iya  aiki  a  rumfar, 
dole  ne  in  hakura  da  inda  na  sami  kaina.  Kuma  ba  shakka  ina 
gode  wa  Insafda  ta  bani  aikin,  kuma  tafahimce  ni  duka  lokutan 
da  nake  tashi  da  wuri  ko  ranakun  da  banzo  aiki  ba  domin  kulawa 
da  miji  na. 

Almaz:  Mita,  mita,  mita.  Shine  kadai  abinda  nake  ji  daga  gareku 
mata  game  da  mazaje  da  aiki.  Ni  kam  ina  son  miji  na.  Ina  kuma 
kaunar  'ya'ya  na  mata.  Samun  iyali  da  kula  da  su  shine  abin  da 
rayuwa  zata  kasance  akai. 

Farah:  Ah  Almaz,  yanzu  zakifadi  haka  yayin  da  'ya  'yan  naki 
suke  kanana.  Amma  ki  bari  ki  gani  lokacin  da  za  su  girma  su  isa 
aure  su  kuma  bar  ki.  Basu  nan  lokacin  da  zaki  tsufa  balle  su  kula 
da  ke.  Suna  nan  suna  kula  da  mazajen  su  da  nasu  'ya  'yan.  Dana 
kam?  Kyauta  ce  daga  Allah. 

Abnaz:  'Ya'yana  mata  ma  dai  kyauta  ce  daga  Allah!  Suna 

taimaka  min  kwarai  a  gida.  Kuma  sun  iya  karbar  baki  duka 
lokacin  da  na  kawo  'yan  siyasa  domin  wani  taro  a  gida  na,  idan 
miji  na  ya  tafi  ganin  iyayen  sa. 

Lena:  Ha  ha!  Kina  basu  horo  ne  na  takun  sawun  ki  domin  samun 
matsayi  na  siyasa? 


46 


Almaz:  Ba  zai  gagara  ba...  (ajiyar  zuciya).  Amma  kin  san  siyasa 
tana  da  muni.  Bani  da  tabbacin  zan  amince  ayi  musu  irin  abinda 
akayi  min  a  cikin  harkar  siyasa.  Majalisar  dattawan  garin  nan 
ba  wurin  mata  bane. 

Insaf:  Almaz  mafarki  dai  ki  ke  yi.  'Ya'yan  naki  mata  ba  za  su 
taba  samun  kuri'un  da  zasu  shiga  majalisar  dattawan  gari  ba. 

Wa  zai  zabe  su?  Kema  kin  ci  zabe  ne  domin  mahaifin  ki  gwarzo 
ne  a  lokacin  yaki.  Maza  ba  za  su  zabe  su  ba,  kuma  mata  za  su 
zabi  son  ran  mazajen  su  ne. 

Almaz:  Tsohuwa,  ke  dai  kina  da  ra  'ayin  mutanen  da.  Lokaci  ya 
canza.  Zaki  gani.  Akwai  abu  da  dama  da  'ya  'ya  na  mata  zasu 
taimakawa  siyasa.  A  cike  suke  da  dabarun  yadda  garin  nan  zai  ci 
gaba,  tun  ma  ba  harkar  kasuwanci  ba! 

Farah:  Almaz  kawata,  yanzu  kan,  kinfara  nuna  rashin  biyayya 
ga  mace  mai  kirki.  Wannan  hira  ta  isa  haka  nan.  Ku  zo  muyi  ma 
Insaffatan  alheri  da  tsawan  rai  da  arziki  a  shekaru  masu  zuwa. 

Lena,  Fara,  da  Almaz:  kwarai,  kwaraiU 

Fitowa  ta  biyu 

Yan  wasa:  Muhammad,  Adnan,  Amir,  Faisal  da  Mai  Bayani. 

Mai  Bayani:  Rana  ce  mai  dumi  a  cikin  gari.  Maza  guda  hudu 
suna  zaune  tare  a  karkashin  inuwar  wata  itaciya.  Adnan  shine 
babba.  Yau  itace  zagoyowar  ranar  haihuwar  sa  ta  sittin  kuma 

dan  dan  'uwansa  Amir  ya  kawo  masa  ziyara.  Faisal  kuwa  yana  yi 
wa  Adnan  hidima  ne  a  rumfarsa  ta  saida  cefane.  Shi  kuwa 
Muhammad  wanda  yake  dan  siyasa  ne  kuma  harma  an  zabe  shi  a 
majalisar  dattawan  gari,  aboki  ne  a  gun  Faisal.  Dukkan  mazan 
suna  cin  abincin  su  ne  na  rana. 

Muhammad:  Adnan,  dan '  dan  'uwan  nan  na  ka  kyaykyawa  ne 
mai  hankali.  Ka  taba  yin  da-na-sanin  rashin  iyali  kuwa? 

Adnan:  Ahaf,  ba  hankali  gare  shi  har  haka  ba!  Ni  kuma  ai  banyi 
tsufan  da  bazan  sami  iyali  a  yanzu  ba!  Tambayi  Faisal  kaji. 
Mutane  -  maza  da  mata  na  zuwa  rumfata  a  koyaushe  su  bani 
shawarar  zantawa  da  'ya'yansu...  da  sauransu.  Na  zabi  rashin 
aure  ne  domin  haka  nafi  so! 


47 


Amir:  Haba  dai  bajfal  Ka  yi  tsufa  da  yin  aure  yanzu.  Duk  wacce 
zata  so  ka  kuwa  tsohuwa  ce  kuma  mummuna. 

Muhaimnad:  Wannan  ba  gaskiya  bane  Amir.  Baffan  ka  mutum 

ne  mai  arziki.  Na  san  mata  da  yawa  da  zasu  so  su  same  shi  a 
matsayi  mijin  aure.  Da  ka  yi  sa  'a  idan  ka  yi  suna  kamar  nasa. 

Amir:  Lallai  ina  tsoro  don  kuwa  nima,  kamar  baffa  na,  bana  son 

aure.  Mata  aiki  ne,  sai  dai  su  ci  su  kuma  kashe  kudi.  Gasu  da 
son  'ya  'ya  da  yawa.  Ni  kam,  ina  son  walwala  ta.  Bayan  haka  ma, 
zai  yi  min  wahala  naci  gaba  da  karatu  na  idan  da  mata  da 
'ya'yan  da  zan  kula  da  su. 

Faisal:  Amir  ba  shakka  kana  da  hankali.  Ilmin  ka  shi  ne  gaba. 
Kalle  ni.  Ina  kula  da  mata  ta  wadda  bata  da  lafiya.  Kullum  ina 
aiki  tukuru  a  rumfar  baffan  ka ,  kuma  ina  zaton  ina  aiki  sosai. 

Adnan:  Ba  shakka  kana  yi. 

Faisal:  Amma  bani  wata  hanya  taci  gaba  da  dan  guntun  ilmi.  Ko 
da  yake  ina  karatu  da  rubutu  yadda  zan  iya  aiki  a  rumfar,  dole  ne 

in  hakura  da  inda  na  sami  kaina.  Kuma  ba  shakka  ina  gode  wa 
Adnan  da  ya  bani  aikin,  kuma  yafahimce  ni  duka  lokutan  da 
nake  tashi  da  wuri  ko  ranakun  da  banzo  aiki  ba  domin  kulawa  da 
mata  ta. 

Muhammad:  Mita,  mita,  mita.  Shine  kadai  abinda  nake  ji  daga 
gareku  maza  game  da  mata  da  aiki.  Ni  kam  ina  son  mata  ta.  Ina 
kuma  kaunar  'ya'ya  na  maza.  Samun  iyali  da  kula  da  su  shine 
abin  da  rayuwa  zata  kasance  akai. 

Faisal:  Ah  Muhammad,  yanzu  zakafadi  haka  yayin  da  'ya'yan 
naka  suke  kanana.  Amma  ka  bari  ka  gani  lokacin  da  zja  su  girma 
su  isa  aure  su  kuma  bar  gida.  Basu  nan  lokacin  da  zaka  tsufa 
balle  su  kula  da  kai.  Suna  nan  suna  kula  da  matan  su  da  nasu 
'ya 'yan.  'Ya 'ta  kam?  Kyauta  ce  daga  Allah. 

Muhammad:  'Ya'yana  maza  ma  dai  kyauta  ce  daga  Allah!  Suna 

taimaka  min  kwarai  a  gida.  Kuma  sun  iya  karbar  baki  duka 
lokacin  da  na  kawo  'yan  siyasa  domin  wani  taro  a  gida  na,  idan 
mata  ta  ta  tafi  ganin  iyayen  ta. 

Amir:  Ha  ha!  Kana  basu  horo  ne  na  takun  sawun  ka  domin 
samun  matsayi  na  siyasa? 


48 


Muhammad:  Ba  zai  gagara  ba...  (ajiyar  zuciya).  Amma  ka  san 
siyasa  ta  na  da  muni.  Bani  da  tabbacin  zan  amince  ayi  musu  irin 
abinda  akayi  min  a  cikin  harkar  siyasa.  Majalisar  dattawan 
garin  nan  ba  wurin  maza  bane. 

Adnan:  Muhammad  mafarki  dai  ka  ke  yi.  'Ya  'yan  naka  maza  ba 
za  su  taba  samun  kuri'un  da  zasu  shiga  majalisar  dattawan  gari 
ba.  Wa  zai  zabe  su?  Kai  ma  ka  ci  zabe  ne  domin  mahaifin  ka 
gwarzo  ne  a  lokacin  yaki.  Mata  ba  za  su  zabe  su  ba,  kuma  maza 
za  su  zabi  son  ran  matan  su  ne. 

Muhammad:  Tsoho,  kai  dai  kana  da  ra'ayin  mutanen  da.  Lokaci 
ya  canza.  Zaka  gani.  Akwai  abu  da  dama  da  'ya'ya  na  maza  zasu 
taimakawa  siyasa.  A  cike  suke  da  dabarun  yadda  garin  nan  zai  ci 
gaba,  tun  ma  ba  harkar  kasuwanci  ba! 

Faisal:  Muhammad  aboki  na,  yanzu  kan,  kafara  nuna  rashin 
biyayya  ga  mutumin  kirki.  Wannan  hira  ta  isa  haka  nan.  Ku  zo 
muyi  ma  Adnanfatan  alheri  da  tsawan  rai  da  arziki  a  shekaru 
masu  zuwa. 

Amir,  Faisal,  da  Mohammed:  kwarai,  kwaraU! 
Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Hirar  dake  fitowa  ta  1  da  ta  2  abin  yarda  ne?  Wane  bangaren 
kowanne  ne  ba  abin  yarda  ba?  Kuma  menene  dalilin? 

•  Kina  jin  babbar  cikin  su  Insaf,  zata  iya  yin  aure?  Me  yasa  i  ko 
a'a?  Kina  jin  babban  cikin  mazan  Adnan  zai  iya  aure?  Me  yasa  i 
ko  a'a?  Kina  jin  shekarun  su,  ko  matsayin  su,  ko  kasancewar  su 
mace  ko  namiji  zai  taimaka?  Kasancewar  Insaf  ta  wuce  haihuwa 
yana  da  muhimmand? 

•  Wace  shawara  zaki  bawa  Lena,  'yar  'yaruwan  Insaf,  da  Amir  dan 
dan'uwan  Adnan,  akan  daidaita  aure/iyali  da  ilmi/aiki?  Shawarar 
ki  ga  ko  wannen  su  zata  banbanta?  Meyasa  i  ko  a'a? 

•  Idan  kece  Almaz,  yar  siyasan  nan,  ta  waddanne  hanyoyi  zaki 
zamo  abar  koyi  a  wurin  'ya'yan  ki  mata?  Ta  yaya  zaki  shawarce 
su  su  zamo  jagora  na  kwarai  kuma  mata  masu  tsayawa  akan 
manufa? 


49 


Idan  kece  Muhammad,  dan  siyasan  nan,  ta  wadanne  hanyoyi  zaki 
zamo  abin  koyi  ga  'ya'yan  ki  mata?  Akwai  banbanci  akan  darasin 
ko  misalai  da  za'a  koya  wa  'ya'ya  mata  daga  na  'ya'ya  maza? 

Shin  maza  da  mata  suna  da  tsarin  jagoranci  da  ya  sha  banban? 
Wadanne  ne  karfi  da  raunin  kowannen  su?  Akwai  hanyoyi  ta 
wanda  mata  suka  fi  maza  iya  jagoranci?  Akwai  hanyoyi  da  yasa 
maza  suka  fi  mata  iya  jagoranci? 

Ta  yaya  ne  hanyar  renon  mata  yake  shafar  irin  akidar  su  da 
manufofin  su  da  suke  shigarwa  cikin  jagorancin  su? 

Kin  fi  son  aiki  a  karkashin  mata  ko  maza?  Akwai  banbanci  aiki 

karkashin  mace  da  aiki  karkashin  namiji?  Kina  jin  mata  manajoji 
da  shugabannin  ma'aikatu  mata  zasu  fi  maza  duban  matsalolin 
mata  da  neman  maganin  su?  Me  yasa  i  ko  a'a? 

Zaki  bada  goyan  banyan  ki  ga  'yar  siyasa  mace  a  unguwar  ku? 
Me  yasa  i  ko  a'a?  Kina  jin  yan  siyasa  mata  zasu  fi  maida  hankali 
wajen  kawar  da  matsalolin  da  suka  shafi  mata? 

Shin  yawan  mata  ko  rashin  su  a  cikin  hukumar  muM  misali  na 

makaranta,  ko  shugabannin  kasuwanci,  ko  majalisun  gari,  zai 
shafi  yadda  ake  gudanar  da  mulkin.  Mata  nawa  ya  kamata  a  samu 
a  ciki  domin  samun  sauyi?  Kashi  biyu  (2%)  bisa  dari  zai  kawo 
sauyi?  Goma  (10%),  talatin  da  uku  (33%),  hamsin  (50%)  ko 
nawa?  Me  yasa  i  ko  a'a? 


51 


Hangen  nesa  ba  wai  yana  nufin  cimma  wata 
manufa  bane  kawai.  Ya  hadar  da  wasu  kyawawan 
aiyuka  da  ra'ayoyi  don  gudanar  da  aiyuka  na  gari. 

"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


ZAMA  NA  3: 


Menene  Hangen  Nesa  Ta? 

Makasudin  Zama 

•  Tattaunawa  akan  hangen  nesan  kowa. 

•  Duba  yadda  hangen  nesan  mutum  kan  bashi  himmatuwa  ya  zuwa 
jagoranci. 

•  Fahimtar  muhimmancin  samar  da  luruci  da  zai  nuna  hangen  nesan 
kowa. 

•  Samar  da  hanyoyin  maida  hangen  nesa  zuwa  kalmomi  da  kuma  a 
aikace. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  a  fili  wannan  labari  na  hangen  nesan  Dr.  Muhammad  Yunus  na 
tabbatar  da  adalci  da  cin  gaban  tattaUn  arziki  a  Bangladesh  ta  hanyar 
rancen  banki.  Ku  tattauna  tare  matsalolin  kudin  da  ya  gano  a  tsakanin 
marasa  shi,  musamman  a  tsakanin  mata,  da  hangen  nesan  ta  ya  kawo 
gyara.  Bayan  kun  duba  tambayoyin  da  suka  biyo  labaiin  Dr.  Yunus,  ki 
tabbatar  mahalarta  bita  sun  shaida  wa  juna  nasu  hangen  nesan  don  kawo 
sauyi.  Wannan  darasi  an  tsara  shi  ne  yadda  zai  taimakawa  mahalarta  su 
samar  da  nasu  hangen  nesan  a  fiiruci. 


Rarraba  mahalarta  biyu  -biyu  zai  iya  taimakawa  wajen  samar  da  yanayin 
da  ya  dace,  kuma  wanda  mahalarta  zasu  sami  jin  dadin  shaida  wa  juna 
nasu  hangen  nesan.  Dubi  Karin  Bayani  na  "A"  domin  cikekken  bayani. 


Banga  Dalilin  Talauci  Ba  A  Duniya  Na 

Muhammad  Yunus:  Masanin  Tattalin  Arziki 

Muhammad  Yunus  ya  dawo  gida  Bangladesh  daga  America  wata 
9  bayan  samun  mulkin  kai  a  shekara  1971.  Sa  'ad  da  ya  ke  koyar 
da  ilmin  tattalin  arziki  a  Jami'ar  Chittagong,  yan  kasar  sa  suna 
fama  da  yaki  da  kuma  rashin  abinci.  Wannan  ya  canza  ra'ayin 
sa  na  warware  matsaloli  daga  cikin  aji  kawai.  Sai  ya  yanke 


53 


shawarar  ya  shiga  cikin  jama'ar  kauyen  da  ke  kusa  da  jami'a 
don  ya  gane  matsalolin  su. 

Ya  samu  wata  mai  sarrafa  kujerar  kaba  kuma  yanayin  da  ya 

same  ta  ya  sa  ya  dada  tono  dalilan  talauci  -  halin  sune:  bata  da 
kudin  da  zata  sayi  kaba  sai  dai  ta  karbi  rance  wajen  tireda,  shi 
kuma  ya  sayi  kujerun  ta  akanfarashin  da  ya  ga  dama.  Saboda 
yana  son  ya  bata  kudin,  sai  yayi  wani  babban  shirin  da  zai 
taimaka  wa  wasu  kamarta:  yasa  daliban  sa  su  yi  binciken 
kauyawan  da  suke  bukatar  kudi  irin  wannan. 

Abin  mamaki  ya  gano  mata  42  masu  kokari  da  kwazon  aiki  suna 
bukatar  $27  (Nl,080)  kawai  don  su  yi  aikin  su  kuma  sami  riba. 
Ya  basu  bashin  kudin  nan  kuma  ya  basu  damar  biya  cikin 
natsuwa.  Yunus  ya  sake  tunanin  hanyar  da  zai  dada  taimakawa. 
Ya  nemi  bankin  dake  cikin  makaranta  ya  bawa  mutanen  bashi. 
Amma  manaja  yaki  ya  bada  saboda  yayi  imanin  ba  zasu  iya  biya 
ba. 

Amma  Yunus  bai  hakura  ba,  sai  ya  kafa  bankin  Gramean  da 
kansa  a  1983  da  goyon  bayan  gwamnati.  Gramean  yafara  bada 

bashin  kafa  kananan  sana  'o  'i  ga  matalauta,  musamman  mata. 
Amma  sa  mata  su  karbi  bashi  abu  ne  mai  wahala,  saboda  a 
al'adarsu  namiji  ba  zai  yi  hulda  da  mata  afili  ba,  saboda  haka 
yana  bukatar  taimako.  Dafarko  su  kansu  mata  basu  da 
masaniya  me  ma  za  suyi  idan  an  basu  bashin  don  haka  suka  bada 
shawarar  a  ba  wa  mazajensu  wannan  kudin.  A  hankali  Yunus  ya 
rinjaye  su  su  dau  bashin  a  kungiyance  domin  kafa  kananan 
masana  'antu.  Ta  haka  matan  suka  jawo  kawayen  su  su  dauki 
bashin.  Bayan  sun  biya  bashin  sun  gano  cewar  zasu  iya  daukar 
dawainiyar  kansu  da  iyalansu  da  kuma  kula  da  su. 

A  yayin  da  ayyukan  taimako  da  kungiyoyin  sa  kai  suka  yi  koyi  da 
Gramean,  Yunus  ya  tuna  wadanda  basu  yarda  da  wannan  shirin 

cewar  "ba  matalauta  suka  kirkiro  talauci  ba  (Talauci  ba  yin 
talaka  bane)  illa  halin  da  mu  muka  gina.  Ya  zama  dole  mu  sake 
gina  yanayi  da  halin  da  muka  aza  don  a  kauda  banbanci  da  watsi 
da  matalauta.^^  " 

Yanzu  aikin  Yunus  na  kauda  talauci  ya  zama  ruwan-dare.  Yace 
"nauyi  ne  da  ya  rataya  akan  kowanne  al'umma  da  ta  tabbatar  da 


Wannan  labari  akan  Muhammad  Yunus  and  the  Grameen  Bank  an  samo  daga 
Muhammad  Yunus,  Grameen  Bank,"  in  Michael  Collopy  and  Gardner,  ed.,  Architects 
of  Peace:  Yisions  of  Hope  in  Words  and  Images,  Navato,  CA:  New  World  Library, 
2000,  p.  77  and  http://www.grameen.or/. 


54 


mutumcin  kowanne  mutum  a  cikin  al'umma.  Muna  ta  batun 
hakkin  yan  Adam  amma  ba  mu  hada  wannan  da  batun  talauci. 
Idan  muka  kafa  yanayi  da  kafofin  bada  bashi  ga  marasa  karfi  da 
su  kafa  sana'a,  zamu  samu  nasara  irin  na  Bangladesh. " 

Yunus  shine  wanda  ya  kafa  bankin  Gramean,  yau  wannan  bankin  na  aiki 
a  kau^oika  36,000  a  Bangladesh,  da  mutane  miliyan  2.1  masu  daukan 
bashi,  da  ma'aikata  12,000.  Ayyuka  irin  na  Gramean  sun  kafu  a  kasashe 
hamsin  da  shida  (56).  Tun  cikin  shekaru  1990s  Gramean  ta  habbaka 
zuwa  wasu  bangarorin  da  ba  na  banki  ba,  kamar  sa  hasken  lantarki  a 
karkara,  sadarwa  ta  intanet  da  wayan  tarho,  don  a  karfafawa  mutanen 
karkara  a  Bangladesh. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Wane  yanayi  ya  kai  Yunus  ga  kafa  hangen  nesar  sa? 

•  Wace  matsala  ce  ta  gaggawa  ta  damu  matalauta  da  Yunus 
ya  nemi  yayi  maganin  ta? 

•  Wace  matsala  ya  gano? 

•  Me  ya  gane  game  da  halin  mutane? 

•  Yaya  ya  hango  abinda  shi  zai  yi  don  ya  kawo  sauyi? 

•  Wadanne  halayen  jagoranci  ya  nuna  na  kau  da  talauci? 

•  Akwai  cikin  maganganun  sa  abubuwan  da  suka  nuna 
matsaloUn  da  kuma  warware  su  da  kuma  nashi 
gudummawa? 

•  Maganganun  nan  zasu  iya  zama  bayanin  hangen  nesa? 

•  Menene  ma'anar  "hangen  nesa"? 

•  Hangen  nesarsa  ya  canza  da  lokaci? 

•  Ya  zama  muhimmi  ya  canza? 

•  Bayanin  hangen  nesa  ya  zama  muhimmi?  Bayaninsana 
hangen  nesar  sa  ya  bayyana  makasudinsa? 


55 


Darasi:  Zana  Hangen  Nesa 

Bada  kamar  minti  arba'in  da  biyar  domin  gudanar  da  wannan  darasi. 

1 .  Ku  kasu  biyu  biyu  ko  uku  uku  don  tattauna  wadannan: 

Yi  bayanin  wani  yanayi  ko  wata  matsala  a  cikin  iyali  ko  al'umma 
da  kuke  so  ku  canza.  Wadanne  hanyoyin  warware  matsala  kuke 
hangen  za  ku  zartar  da  zasu  kawo  sauyi? 

2.  Kowace  mai  halarta  zata  sanar  da  'yar  uwanta  a  cikin  minti  biyu 
yadda  zata  bada  umamin  gabatar  da  hanyoyin  kawo  sauyin  nan 
da  ta  fada. 

3.  Kowace  kuma  zata  rubuta  a  rubuce  takaitacce  bayani  -  layi  daya 
ko  biyu  -  da  zai  nuna  hangen  nesan  ta  na  rawar  da  zata  taka 
wajen  kawo  sauyin. 

4.  Bayan  wannan  ne  kowa  zai  koma  mazaunin  ta.  Farawa  daga  kan 
mai  gudanarwa,  kowacce  zata  karanta  nata  hangen  nesan  ta  a 
bayyane  ga  mahalarta. 

A  karshen  wannan  darasi,  maigudanarwa  zata  karbi  rubutaccen  hangen 
nesan  kowacce,  ta  tabbatar  kowacce  ta  rubuta  sunanta  akan  takardarta 
domin  za'a  kuma  amfani  dasu  a  zama  na  bakwai. 

Abun  Lura 

•  Sanar  da  hangen  nesa  yana  da  wahala? 

•  Sanar  da  hangen  nesa  a  bayyane  ya  taimaka  wajen  fayyace 
manufofin  ki? 

•  Kina  zaton  hangen  nesan  ki  na  iya  canzawa  tare  da  lokaci? 

•  Yaya  kLkaji  lokacin  da  Mke  sauraron  hangen  nesan  wasu? 

•  Menene  yasa  yake  da  muhimmanci  a  rubuta  hangen  nesa  a 
rubuce  ko  kuma  furta  shi  ga  kowa  da  kowa? 


56 


57 


58 


Sashen  Na  II: 


Sadarwa  Tare  Da  Wasu 

A  cikin  zaman  da  suka  gabata,  mimga  cewar  wani  miihimmin  bangaren 
jagoranci  shine  fasahar  mutum  ta  sadarwa  da  sako  ko  hangen  nesa 
Matar  nan  da  tazo  ofishin  Asma  Khader  neman  taimako  tayi  nasarar 
sanar  da  ita  abinda  ya  dameta  game  da  iyalinta,  kuma  koda  yake  Khader 
bata  sake  ganin  matar  nan  ba,  kalaman  ta  sun  zamo  matashiya  ga  Khader 
wajen  bada  tata  gudummawar  ta  taimakawa  kawo  sauyi  a  dokokin 
kasarta  yadda  zasu  kare  hakkin  mata.  Nasarar  da  Dr.  Muhammad  Yunus 
ya  samu  wajen  kawo  sauyi  ya  dogara  ne  bisa  fasaharsa  na  sadar  da 
ra'ayoyin  sa  ga  jama'a  daban  -  daban.  Dr.  Yunus  ya  tabbatar  da  cewa 
hangen  nesan  sa  ya  samu  fahintar  mata  da  karbuwar  su  a  kauyuka  da 
kuma  jami'an  gwamnati. 

Darussan  wannan  sashe  suna  binciken  bangarorin  sadarwa  masu  nagarta, 
sulhu,  da  sauraro,  da  zasu  bunkasa  fasahar  mutum  ga  yin  jagoranci.  Aiki 
tare,  hadin  kai,  da  kawance  duka  suna  bukatar  sadarwa  mai  nagarta  a 
tsakanin  mahalarta.  Tambayoyi  da  suka  biyo  baya  suna  nuna  sauraro 
mai  amfani,  sulhu,  da  sasantawa  suna  da  nasaba  da  fasahar  yin  amfani  da 
banbancin  ra'ayi  wajen  samar  da  yarjejeniya  da  zata  amfani  kowa. 


59 


Shugabanci  dangantaka  ce  tsakanin  masu  muUd  da  wadanda  ake  mulka. 
Kafin  shugabanci  ya  wanzu  dole  a  samu  mutane  biyu  da  zasu  yi 

aiki  da  juna  ba  tare  da  kadaitarwa  ba. 
Shugabanci  kamar  sadarwa  ne,  yadda  aka  gudanar  da  mulki  ya 
danganta  da  yadda  aka  sadar  da  shi. 
"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


60 


Zama  Na  4: 


Ta  Yaya  Zamu  Yi  Sadarwa? 

Makasudin  Zama 

•  Yin  nuni  da  muhimmancin  sadarwa  don  samun  jagoranci  mai 
nagarta. 

•  Duba  yadda  za'a  iya  samu  rinjaye  a  wajen  sanarwa  da  himmatuwa, 
ilmantarwa,  ko  ym  sulhu  da  wasu. 

•  Tattaunawa  akan  yanayin  sasantawa  -  ko  samun  manufa  daya  - 
tare  da  amfanin  sa  da  kuma  rashin  amfanin  sa. 

•  Tantance  tsarin  sadarwar  mahalarta  bita. 
Shawarwari  don  Gudanarwa 

Ki  karanta  a  fili  wannan  dan  labari  wanda  Mariam  Wright  Edeknan  ta 
rubuta.  Ku  duba  hanyoyi  da  ta  bi  domin  ta  ja  hankalin  masu  karatu  don 
hada  hannu  wajen  kare  yara  a  kasar  Amurka.  Tambayoyin  da  suka  biyo 
baya  zasu  iya  taimakawa  wajen  jan  ragamar  tattaunawar. 


Kina  iya  kasa  yan  taro  kashi  kashi.  Yanzu  tunda  yake  anyi  aiki 
tare  a  zaman  baya  da  dama,  zai  yi  kyau  idan  aka  samu  darasi 
mai  samar  da  kuzari.  Wannan  zai  iya  bada  damar  yiwa 
mahalarta  kaimi  da  su  kara  maida  hankali  akan  makasudan  bita. 
Duba  Karin  Bayani  na  A  domin  karin  fahimta. 


Na  Damu,  Kuma  a  Shirye  Nake  da  Nayi  Aiki/ 
Taimaka 

Marian  Wright  Edelman:  Mai  neman  hakkin  yara 

Hada  gangami  yana  da  wahala,  yana  da  sanyaya  gwiwa  da 
wuyar  gudanarwa.  Kuma  yana  bukatar  juriya  da  gaskekarfin 
hali,  sadaukarwa  da  hangen  nesa.  Sanin  nauyin  da  ya  rataya  a 
wuya  da  daukar  nauyin  kome  wahalarsa  yana  bukatar  tarbiya, 
alkibla,  da  kuma  shiri  irin  na  zaune,  kuma  haka  niyya  ta  yin 


61 


amfani  da  dama  daga  zarar  ta  samu.  Da  kuma  rayuwa  mai 
wahala  da  rikitarwa. 

Gina  gangami  domin  yara  yana  bukatar  gaskiya,  daga  mutane 
iri-iri  masu  bukatu  daban  -  daban,  hanyoyi,  bukatu  da  kuma 
hazaka  ba  tare  da  sha  'afada  inda  aka  sa  a  gaba  bakada  a  bar 
wani  yaro  a  baya.   Yana  bukatar  kuzari  da  kuma  sa  kai  mai  karfi 
domin  samun  ci  gaba  a  lokacin  da  wasu  ke  kiran  a  da  kata  tare 
da  yin  kafar  ungulu,  ko  su  zama  masu  jan  kafa,  ko  su  kasance 
suna  mana  kirarin  rashin  sanin  gaskiya. 

Yunkuri  irin  wadannan  baza  su  taba  samuwa  dare  daya  ba.  Su 
kan  dauki  lokaci,  sukan  tsuro  ne  daga  iri  wanda  mutane  da  yawa 
suka  shuka,  a  wurare  da  yawa  da  dadewa,  kuma  daga  rashin 
gamsuwa  da  dama,  da  suke  bararraka,  sukayi  turiri,  har  kuma 
suka  tafasa  a  lokacin  da  akayi  watsi  da  al'amuran  su. 

Gina  gangami  domin  yara  yana  bukatar  halartar  masu  jagoranci 
da  sadaukar  da  kai  daga  manya  da  yara,  addinai,  jama  'a  daban 
daban,  tarbiya  iri  iri,  kowa  na  mai  taka  tasa  irin  rawar  da 
taimakawa  juna.  A  bauta  wa  manyan  gobe  ba  mu  kanmu  kawai 
ba,  ko  kungiyoyin  mu,  ko  ra'ayin  mu  na  siyasa  ba. 

Dole  ne  mu  dauki  nauyi,  kuma  mu  zama  masu  cika  alkawari 
domin  kawar  da  zalunci  ga  yara.  Wadannan  da  suke  karya 
alkawarin  "kada  a  bar  wani  yaro  a  baya  "  ko  kuma  suke  goyan 
bayan  barin  yara  da  yawa  a  bayan,  dole  ne  a  kalubalance  su. 
Rage  banbanci  da  ke  tsakanin  masu  akwai  da  wadanda  basu  da 
shi,  da  kuma  mai  karfi  da  mai  rauni  shine  kadai  zai  zamo 
zakaran  gwadin  dafi.  Yara  masu  tasowa  ba  za  su  ci  alkawari  ba, 
ba  za  su  zauna  a  cikin  alkawari  ba,  haka  kuma  alkawari  ba  zai 
basu  ilmi  ba.  Yara  da  suke  cikinfama  da  yunwa,  da  rashin 
matsugunni,  suna  gwagwarmayar  samun  ilmi  a  makarantu  da 
suka  lalace,  suka  zube,  suke  kuma  bukatar  kulawa  da  lafiyar  su, 
lailai  ne  a  kare  su.  Dole  ne  mu  masu  iko  a  kungiyoyin  siyasa,  a 
kuma  kowane  mataki  na  hukuma,  da  duka  bangarorin  alummar 
Amurka,  har  sai  dukan  yaranmu  sun  sami  tasowa  a  cikin  lafiya, 
kwanciyar  hankali,  mutunci,  ilmi,  da  tsaro. 

A  kowane  sakan  44  ana  haihuwar  cikin  rashi,  kowane  minti  ana 
haihuwar  cikin  rashin  tabbacin  kula  da  lafiya.  Ana  kuma  watsi 
da  hakkokin  sa  kowane  minti  11,  kuma  ana  harbe  yaro  har 
lahira,  kowace  sa'a  biyu  da  minti  20.  Wadannan  ba  yin  Allah 
bane,  amma  zabin  mu  ne  a  matsayin  kasa  da  al'umma.  Dole  ne 


62 


mu  canza  wannan  yanayi  da  gaggawa  da  kuma  juriya.  Kowacce 
rana  muka  jira,  rana  ce  da  yara  10  suke  rasa  rayukan  su,  wasu 
186  suke  shiga  hannu  saboda  aika-aika,  kuma  2,911  suke  barin 
makaranta.  Dr.  King  da  Gandhi  ba  za  su  dawo  domin  su  kafa 
mana  gangami  sabo  da  yaran  mu  ba.  Ni  da  ke  dole  mune  zamu 
yi.  Zamu  iya,  kuma  zamu  yi.  Kuma  idan  mukayi  iya  kokarin  mu, 
mubar  wa  Allah  sauran.'^ 

Marian  Wright  Edelman,  ita  ce  bakar  fata  yar' Amurka  ta  farko  da  ta 
samu  shiga  aikin  lauya  a  Mississippi  a  shekara  1960.  A  matsayin  ta  na 
mai  kare  hakkin  yan  Adam  ta  yi  aiki  da  Dr.  Martin  Luther  King  da 
sauran  su.  Ita  ce  ta  kafa  gidauniya  don  kare  yara,  wato,  Children  Defence 
Fund,  kungiyar  da  ke  neman  tabbatar  da  lafiyar  yara. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Menene  makasudin  Marian  Wright  Edelman  na  rubuta  wannan  a 
zaton  ki? 

•  A  ganin  ki  mace  ce  mai  iya  sadarwa? 

•  Menene  muhimmanci  kiyasin  da  tayi  amfani  da  su  a  ciki? 

•  Wadanne  dabaru  za  ki  yi  amfani  da  su  domin  sadarwa  da  wannan 
sako  gajama'a? 

•  Wane  furuci  ne  guda  daya,  ko  kalma  ki  ke  ganin  muhimmiya  ce  a 
wannan  dan  rubutu? 

•  Hanyoyin  sadarwa  na  zamani  kamar  wasikan  inji  (fax),  wasikar  kar 
takwana  imail  ko  mazauni  na  intanet  (website),  zasu  taimaka  wajen 
watsa  wannan  sako  ga  mafiya  yawan  jama'  a?  Idan  haka  ne, 
menene  shirin  ki  nayin  hakan? 

Darasi:  Sadarwa  a  tsakanin  Banbancin  ra'ayi 

Bada  kaman  minti  arba'in  da  biyar  don  gudanar  da  wannan  darasi. 

Dokar  Gwamna  a  Sudan  ta  Haramta  wa  Mata  Aiki  a  Wuraren 
Jama'a 


Marian  Wright  Edelman,  ''Hold  My  Hand:  Prayersfor  Building  a  Movement  to 
Leave  No  Child  Behinɗ'. 


63 


A  ciMn  watan  Satumba  na  shekara  ta  dubu  biyu  (2000),  Gwamnan 
Majzoub  Al-khalifa  na  Jiliar  Khartoum  ya  bada  umami  haramtawa 
mata  fita  aiki  da  cewar  wannan  doka  zata  kare  shari'ar  Musulunci 
da  tabbatar  da  mutuncin  mata.  Wannan  doka  an  samar  da  ita  ne 
musamman  domin  mata  dake  aiM  a  gidajen  mai,  gidajen  saukan 
baki ,  da  gidajen  cin  abinci. 

Yanayi:  Wata  mace  mai  ra'ayin  samo  yancin  mata  da  ke  zaune  a 

Khartoum  ta  nuna  matukar  rashin  jin  dadin  ta  game  da  wannan 
doka  a  inda  ta  yanke  shawarar  fitowa  domin  ta  kalubalanci  wannan 
doka.  Ta  hanyar  wata  kawarta,  sai  ta  nemi  ganawa  da  wani  babban 
Mataimakin  Ministan  Kodago  da  Sauye-Sauye.  Ta  yi  kokarin  ta 
shawo  kansa  ya  hada  karfi  da  ita  wajen  neman  canja  da  nuna  rashin 
amincewar  su  da  wannan  doka.  Shi  Mataimakin  Minista  dattijo  ne 
magidanci  mai  'ya'ya  yan  mata  guda  bi^oi.  Shi  kansa  yana  dai 
sha'awar  tabbatar  da  yancin  mata  tare  da  bawa  'ya'yansa  kariya 
yayin  da  suka  shiga  aiki.  Yana  son  'ya'yansa  su  samu  zabin  yin 
ilmi  da  aiki,  amma  a  yanayi  mai  kyau  wanda  zai  samar  da  tabbatar 
'ya'yansa  a  cikin  addinin  Musulunci. 

1.  Masu  taro  zasu  kasu  kashi  uku-uku  ko  wane  kashi  zai  zabi 

wacce  zai  tsaya  a  matsayin  Mataimakin  Minista  da  wacce  zata 
rike  matsayin  mai  neman  yancin  mata.  Yan  kungiya  ta  uku  zasu 
kasance  magatakardar  kungiya  wacce  zata  lura  da  abin  da  ya 
gudana  ta  kuma  rubuta. 

2.  Mataimakin  da  mai  neman  yancin  mata  zau  tattauna  na  tsawon 
minti  5  ko  10  akan  damuwar  ita  mai  neman  yancin  mata  a 
kokarin  ta  na  jawo  hankalin  Mataimakin  Minista  da  ya  yarda  yayi 
magana  a  kan  dokar. 

3.  A  yayin  ganawar  magatakardar  zata  lura  ya  kuma  ta  rubuta 
abubuwan  da  ake  tattaunawar  kamar  haka: 

•  Wane  hanyoyin  sadarwa  suka  yi  amfani  da  shi? 

•  Wane  salon  mahawara  sukayi  amfani  da  shi? 

•  Wane  irin  sauraro  kowannen  su  yayi  wa  yar  uwanta? 

•  Wane  irin  amsa  kowannen  su  ya  baiwa  yar  uwanta? 

•  A  karshe  sun  kai  ga  cimma  fahimtar  juna? 

4.  Yan  taro  zasu  koma  ma  zaunin  su.  Masu  daukar  rahoto  kuma 
zasu  fita  day-daya  domin  bada  rahoton  abinda  ya  gudana  tsakanin 
su. 


Wannan  abu  yafaru  da  gaske.  Dubi 
http://www.cmi.com/2000/WORLD/africa/09/05/sudan.women.ap/ 


64 


5.  Idan  lokaci  zai  bada  dama,  ki  sanya  wasu  daga  ciki  su  maimaita 
nasu  wasan  a  gaban  kowa,  suna  masu  musayan  matsayi. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Da  Minista  da  mai  neman  yan'cin  mata,  akwai  wace  ta  sami 
matsalar  kare  matsayin  /ra'ayin  ta?  Me  yasa  ko  me  ya  hana? 

•  Da  Mataimakin  Minista  da  wannan  mata  sun  saurari  juna  yanda 
ya  kamata? 

•  Kowannen  su  yayi  kokarin  ilmintar  ko  fahimtar  da  yan  uwansa 
game  da  muhimmacin  ra'ayinta? 

•  A  wane  lokaci  jagora  zai  bukaci  ilmintar  da  jama'  a? 

•  Akwai  wasu  misalai  da  zaki  kawo  na  yanda  shugabanni  suka  yi 
amfani  da  hakan? 

•  Suna  da  banbancin  manufa?    Wadanne  manufofi  suke  dasu  iri 
daya? 

•  Akwai  wasu  matsaloli  wanda  zasu  iya  yin  sulhu  akai?    Idan  a'a, 
me  yasa  hakan? 

•  Kuna  jin  yakamata  ayi  zaton  zasu  sami  manufa  daya?  Me  yasa  i 
ko  a'a? 

•  Shin  samun  manufa  daya  ya  kamata  ya  zama  abin  buri  wajen  mai 
yinjagoranci?  Hakan  abin  so  ne?  Me  yasa  i  ko  a'a? 

•  Me  kike  ganin  zakiyi  a  kowanne  wadannan  matsayi  domin  shawo 
kan  dayan? 

Abun  Lura 

•  Yaya  Mka  ji  tsayawa  a  wadannan  matsayi?    Me  kika  koya  a 
wajen  wasan  kwaikwayon? 

•  Yaya  kika  ji  a  matsayin  'yar  kallo  a  lokacin  yin  wasan? 

•  Akwai  abinda  ya  baki  mamaki? 


65 


Takamaimaii  shugabanci  na  gari  ya  ba  fifiko 
ga  girmama  juna  da  mutunta  ra'ayoyin  juna  ko  da  sun  banbanta. 
Akwai  kuma  bukatar  kawar  da  son  rai  da  munanan  halaye  wajen 
fahimtar  juna  da  hakuri  da  juna. 
"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


66 


ZAMA  NA  5: 


Ta  Yaya  Zamu  Cimma  Bukatu  Da  Suka  Sha 

Banban? 

Makasudin  Zama 

•  Tantance  banbanci  tsakanin  hakuri  da  banbance-banbance  yan  Adam 
da  kuma  yin  aild  da  shi. 

•  Tattaunawa  akan  karfin  tarbiya  da  karfin  siyasar  mutanen  da  suka 
banbanta,  suka  kuma  yi  aiki  tare  domin  samun  manufa  guda  daya. 

•  Yin  shadii  akan  yadda  mutanen  da  suke  da  banbancin  ilmi,  arziki, 
al'ada  zasu  iya  aiki  tare  akan  manufa,  da  kuma  gazawar  hakan. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  a  fili  wannan  dan  labarin  akan  kokarin  neman  zaman  lafiya  na 
Mairead  Corrigan  Maquire  da  Betty  Williams  a  L-eland  ta  Arewa.  Ku 
tattauna  a  kan  yarjejeniyar  da  suUiu  da  kuma  matakan  da  za  a  dauka 
domin  rungumar  banbancin  ra'ayi  domin  yunkurin  nasu  ya  samu  nasara. 


Waiinan  abu  ne  babba  kuma  mai  muhimmanci.  Ana  iya  yin 
amfani  da  dabarar  koyarwannan  da  a  turance  ake  kira  "fishbowl 
tactic^  wato  wata  yar  karamar  kungiya  ta  mutum  kadan  su 
tattauna  akan  abinda  ake  magana  akai  wanda  zai  jagoranci 
tattaunawar  kowa  da  kowa  (a  duba  Karin  Bayani  na  A  don  kara 
fahimta). 


Girbin  Zaman  Lafiya  da  Adalci  da  aka  Shuka  na 

Mairead  Corrigan  Maguire  da  Betty  Williams:  Masu  yakin  neman 
zaman  lafiya. 

Gwagwarmayar  neman  yancin  Ireland  ya  samo  asali  ne  tun 
shekaru  da  yawa  a  lokacin  da  aka  cinye  ta  da  yaki  kuma  ta  zama 
karkashin  mulkin  mallakar  kasar  Ingila.  Mulkin  kasar  ta  Ireland 
wacce  take  mafi  yawan  yan  kasar  yan  darikar  Katolika  ne,  ya 
kasance  cike  da  nuna  wariya,  banbanci,  zargi,  da  rashin  kula,  da 


67 


fannin  wadda  ya  dauki  dogon  lokaci  har  cikin  karni  na  ashirin. 
A  cikin  shekara  ta  1921,  yan  kasar  ta  Ireland  masu  tsatsauran 
ra'ayi  sun  sami  dama,  ta  hanyar  samun  yanci  daga  wata  doka.  A 
karkashin  yarjejeniyar  dokar,  wasu  yankunan  kasar  guda  shida 
wadanda  suke  da  mafi  yawan  'yan  darikar  Furotasta  a  Arewacin 
kasar,  an  barsu  a  karkashin  mulkin  Britaniya ).  Duk  da  goyan 
bayan  masu  rinjaye  yan  darikar  Furotasta  ga  mulkin  na 
Biritaniya  a  Ireland  ta  Arewa,  sabuwar  Jamhuriyar  Ireland  taci 
gaba  da  daukar  wannan  tsari  a  matsayin  ba  mai  dorewa  ba 
kamar  yadda  sauran  marasa  rinjaye  yan  darikar  Katolika  suke 
daukar  ta.  A  cikin  yan  shekarun  baya  bayan  nan,  wannan 
matsayi  na  yankunan  ya  jawo  tashe  -  tashen  hankula  a  tsakanin 
yan  darikun  guda  biyu  a  kasar  wanda  yayi  sanadiyar  rasa  rayuka 
sama  da  3,000  a  kasar  da  yawan  jama'ar  basu  wuce  mutum 
miliyan  2  ba. 

A  cikin  irin  wannan  hali  ne  Mairead  Corrigan  Maguire  da  Betty 
Williams  wani  abin  takaici  yafaru  wanda  ya  hada  su.  Ranar  10 
ga  watan  Agusta  na  shekara  1976,  wasu  'ya'yan  yar  uwan  Ms. 
Maquire  guda  uku,  mace  daya,  maza  biyu  suka  rasa  rayukan  su 
sanadiyar  wutar  da  wani  sojan  Biritaniya  dan  sintiri  ya  bude  wa 
wani  dan  bindiga  dadi  na  Kungiyar  kwatar  yancin  Jamihuriyar 
Ireland  (IRA)  wadda  motar  da  yake  ciki  ta  kauce  hanya  ta  kashe 
yaran  a  kan  titi  a  Belfast. 

Bayan  wannan  ne  Maguire  yar  darikar  Katolika  tafito  a  talbigin 
inda  tayi  Allah  wadai  da  aikin  ta  'addancin  yan  kungiyar  ta  IRA. 
Williams  kuwa  tana  nan  sa  'ad  da  hatsarin  ya  afku.  Bayan 
wannan  ne  ta  rarraba  takardun  rashin  amincewa  da  abinda  ya 
faru.  Da  sa  hannun  mutane  6,000  ta  gabatar  da  wannan  takarda 
a  talabijin  bayan  kwana  biyu  da  afkuwar  wannan  al  'amari. 
Ranar  da  aka  binne  yaran  Maguire  da  Williams  a  cikin  bakin 
cikin  suka  hada  karfi  da  yarjejeniya  ta  neman  zaman  lafiya.  Sun 
kafa  wata  kungiya  mai  suna  Mata  Masu  Neman  Zaman  Lafiya 
"Women  for  Peace" ,  wadda  daga  baya  ta  koma  Kungiyar  Yan 
Neman  Zaman  Lafiya  wato  "Peace  People  Organisation. " 

A  cikin  dan  lokaci  kankane  wannan  kungiya  ta  hada  gangami  na 
mata  30,000  wadanda  suka  hada  da  duka  yan  darikar  Furotesta 
daKatolika  domin  yinfaretin  nuna  rashin  goyan  baya  a  titinan 
Belfast.  Duk  da  zargin  su  da  akayi  da  hadakai  da  abokan 
hamaiya  da  kuma  kurari  da  akayi  musu,  Maguire  da  Williams 
basu  ja  da  baya  ba  wadda  sakamakon  haka  ma  sai  kara  samun 
mabiya  sukayi.  Gangamin  neman  zaman  lafiyar  tasu  ya  samu 


68 


mabiya  ne  dalilin  manufar  su  guda  daya.  Mahalarta  sunfahimci 
cewa  ba  su  da  manufa  daya  ne  ta  kokarin  kawo  karshen  tashe 
tashen  hankulan  bane  kwai  ba,  har  ma  da  cewar  duka  wadanda 
abin  ya  shafa  sunafama  da  talauchi  dafatara,  rashin  'yanci, 
sabo  da  dokar  ta  bacin  da  gwamnatin  ta  kafa. 

Maguire  da  Williams  sun  sami  karbuwa  a  duniya  duka  saboda 
wannan  aiki  nasu  wadda  har  suka  sami  kyautar  nan  ta  Zaman 
Lafiyan  duniya  wato  Nobel  Peace  Prize  a  watan  Octoban  1977. 
Daga  baya  Maguire  ta  cigaba  da  kokarin  ta  domin  ta  ilmantar 
da  duka  bangarorin  biyu  ta  kuma  samar  da  sulhu  a  tsakanin  su. 
A  cikin  shekaru  1980  dafarkon  1990  masu  ganin  tarzoma  a 
matsayin  hanyar  kawai  da  ta  dace  don  neman  adalci,  sunji 
haushin  al'amarin  ta.  Amma  Maguire  ta  nace  tana  mai  sadar  da 
sakonta  na  zaman  lafiya  da  dadewa  kafin  yarjejeniyar  nan  ta 
zaman  lafiya  ta  samu  a  1998. 

Maguire  tayi  bayani  "Nayi  imani  cewa  zaman  lafiya  ya  dogara 
ne  da  kowane  dayan  mu  ya  dauki  alkawari  a  zuciyar  sa  na  zai 
zauna  lafiya  kuma  zai  samar  da  sabon  tsari  na  rashin  tashin 
hankali  ga  kowa.  Wasu  suna  iya  ganin  kamar  ba  zai  samu  ba  . 
Amma  ni  nayi  imanin  cewa  mai  samuwa  ne,  wadanda  suke  ganin 
ba  zai  yiwu  ba,  mu  tunafa  cewa  an  sauke  aikin  bauta.  Aikin  mu 
bai  gaza  na  kauda  tashe  -  tashen  hankula  da  yake-yake  ba ! 

Ba  shakka  Maguire  taci  gaba  da  cewar  ^^domin  samar  da  zaman 
lafiya  da  adalci  a  duniya,  dole  ne  mu  sanar  da  iri  na  zaman 
lafiya  da  kauda  tashe-  tashen  hankula  yanzu,  kuma  a  nan.^^" 


Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Wadanne  abubuwane  suka  faru  suka  ja  hankalin  Mairead 
Corrigon  Maquire  da  Betty  Williams  da  su  nemi  hanyar  kawo 
karshen  tashin  hankali  a  kasar  Ireland  ta  Arewa? 

•  Wadanne  hanyoyi  suka  bi  na  neman  kawo  karshen  wannnan 
tashin  hankali?  Me  yasa  suka  zabi  wadannan  hanyoyi? 

•  Wane  muhimmanci  ki  ka  gani  a  irin  tsarin  jagorancin  Maquire  da 
Williams? 


Wannan  a  same  ci  daga 
http://www.wagingpeace.org/articles/peaceheroes/mairead  conigan  maguire.html 
wadda  aka  tsaro  daga  Mairead  Corrigan  Maguire  with  John  Dear,  S.  J.,  ed.,  The  Yision 
ofPeace,  Faith  and  Hope  in  Northern  Ireland,  MaryknoU,  NY:  Orbis,  1999. 


69 


Wadanne  manufofi  yan  darikun  nan  na  Katolika  da  Furotesta 
suke  da  su  iri  daya?  Menene  sakamaƙon  aiki  tare  akan  samun 
nasarar  wadannan  manufofi  nasu? 

Wadanne  akidoji  ne  suka  yi  wa  Maquire  kaimi  ta  ci  gaba  da 
neman  kawo  zaman  lafiya  a  Ireland  ta  Arewa  da  duka  duniya  duk 
da  wahalhalun  da  ta  fiiskanta? 

Shin  samun  manufa  daya  zai  sha  kan  banbance  banbance  a 
tsakanin  al'uma? 

Kin  taba  yin  aiki  tare  da  wani  ko  wasu  da  kuke  da  banbancin 
ra'ayi  tare  da  shi/su?  Idan  kin  taba,  ta  yaya  kuka  shawo  kan 
wadannan  banbance  -  banbance? 

Kinfi  ganewa  nuni  ga  banbance  -  banbance  dake  tsakanin  ki  da 
wasu,  ko  kuwa  kin  fi  ganewa  yin  shiru  da  bakin  ki?  Me  yasa 
haka?  Menene  sakamakon  kowanne? 

Menene  manufar  wadannan  kaknomi  'banbancin'  da  kuma 
'sulhu'  a  wurinki"? 


Aikin  Kungiya:  Rungumar  Banbanci 

Bada  sa^a  daya  don  wannan  darasi. 

•  Kuyi  tunanin  wani  aiki  da  kowa  zai  so'ayi  tare. 

•  Ku  tattauna  kuma  ku  yarda  a  kan  wata  jama'a  (ya  yiwu  'yan  wata 
kabila  ne,  ko  wata  kungiya)  wadannan  mahalarta  bita  basu  taba 
mu'amala  da  su  ba. 

•  Kuyi  tunani  ta  wacce  hanya  ne  aiki  tare  da  wannan  jama'a  zai 
taimakawa  wannan  aiki? 

•  Ku  samo  hanyoyin  saka  wannan  mutane  a  cikin  aikin  ku  yadda 
za'a  bunkasa  fahimtar  juna.  Ta  yaya  zaku  samar  da  yanayi  na 
mutunta  juna,  da  aiki  tare? 


70 


71 


Akwai  bukatar  kyakkyawar  niyya  a  wajen  mutane  don  gabatar  da 

aiyyuka  na  gari.  Mu  yadda  cewa  gabatar  da  ayyuka  ba 
don  riba  ko  yabo  ba  ne,  sai  dai  don  cimma  nasarar  hangen  nesa. 
Haka  kuma  hadin  gwiwa  tsakanin  mata  da  maza  don  cimma 
nasarar  wanzuwar  karuwar  tattalalin  arziki,  siyasa  da 
zamantakewa  saboda  kaiwa  ga  aminttacen  matsayi  da  rayuwa. 
"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


72 


ZAMA  NA  6: 


Ta  Yaya  Zamu  Karfafawa  Juna? 

Makasudin  Zama 

•  Yin  sharhi  akan  me  karfafawa  take  nufi. 

•  Tattaunawa  akan  muhimmancin  karfafawa  wasu/juna. 

•  Duba  hanyoyin  da  jagora  zai  iya  karfafawa. 

•  Karuwa  da  hanyoyin  karfafawa  jama'a. 
Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  a  fili  wannan  dan  labari  na  kokarin  Sakena  Yacoobi  na  ilmantar 
da  horar  da  kuma  karfafawa  'yan  uwanta  'yan  Afghanista  a  sansanin 
gudun  hijira  a  Pakistan.  Ku  tattauna  tare  da  sauran  'yan  kugiya  hanyoyin 
da  tabi  na  bunkasa  kokarin  ta  don  ta  samar  da  sakamako  mai  dorewa. 


Tambayoyi  da  amsoshi  don  gudanarwa  zasu  taimakawa  wannan 
zama.  Mai  gudanarwa  zata  bada  hankali  akan  tambayoyi  guda 
uku  ko  hudu  da  ke  bin  labarin  domin  ta  fadada  tattaunawa  ta 
kuma  bawa  mahalarta  karfin  gwiwar  suyi  tunani  kuma  su  yi 
magana  akan  kansu.  Dubi  Karin  Bayani  na  A  domin  kara 
fahimta. 


Yi  aiki  da  jama'a,  Taimakawa  Jama'a  su  ilmantu 

Sakena  Yacoobi:  Mai  ilmantarwa 

Sakena  Yacoobi  ta  bar  Afganista  tana  yarinya  afarkon  1970  domin 
yin  karatu  a  Jami'ar  Amurka  a  inda  ta  sami  digirin  na  biyu  a  ilmin 
lafiyar  al'umma.  Tana  daga  nesa  da  gida  a  Amurka  Sakina 
Yacoobi  ta  lura  da  tashin  hankali  na  siyasa  da  kefaruwa  a 
Afganista.  Lokacin  da  Rasha  ta  mamaye  Afganista  a  1980,  Sakena 
ta  daina  jin  labarin  gida.  Sanin  irin  wahalhalun  da  mutanen 


73 


Afganista  suke  fuskanta,  Sakena  sai  ta  himmatu  wajen  neman  tara 
kudi  da  kayan  sakawa,  da  sauran  kayan  masarufi  domin  ta  aika 
musu.  Ta  hada  kai  da  wasu  daliban  kasashen  waje  da  sauran 
abokan  karatun  ta  daga  kasashen  Asiya  da  Gabas  ta  Tsakiya 

domin  su  isar  da  kayan  taimakon  ga  mutanen  dake  sansani  gudun 
hijira,  a  yayin  da  ta  ci  gaba  da  himmatuwa  don  neman  wa  iyayen 
ta  da  yan  uwanta  mafakar  siyasa  a  kasar  Amurka. 

A  shekarar  1988  Sakena  ta  yi  nasarar  samawa  iyayen  ta  da  yan 
uwanta  zuwa  Amurka,  ko  da  yake  yanayin  da  mutanen  kasar 
Afganista  ke  ciki  bai  canza  ba.  Bayan  shekaru  hudu  da  tayi  tana 
yar  kallo  irin  wahalhalun  da  mutanen  suka  shiga,  Sakena  wanda  a 
wannan  lokacin  tana  koyarda  ilmin  kimiya  ne  ga  daliban  jami'ar 
ta  Amurka,  ta  yi  shawarar  barin  aikin  nata  domin  tayi  aiki  a 
sansanin  ya  gudun  hijira  a  Pakistan.  Ta  lura  da  cewa  lokaci  yayi 
da  zata  yi  amfani  da  kokarin  ta  domin  ta  karfafawa  jama'arta  ta 
hanyoyin  ilmintarwa.  Ta  sami  'yan  gudun  hijiran  nan  a  cikin  halin 
matsanancin  rashi,  gurbatar  halayya  da  kaka  na  kayi.  Ta  yanke 
shawarar  samarwa  mutanen  Afganista  karantarwa  da  horon  da 
suke  bukata  domin  sake  gina  kasar  su. 

Sakena  ta  zama  mai  gudanarwa  ta  kungiyar  Agaji  ta  Duniya  akan 
ilmin  mata  a  wuraran  gudun  hijira,  ta  kuma  tsara  kafofin  horar  da 
malamai  don  taimakawa  da  karfafawa  dalibai  wajen  koyo. 
Maimakon  dogaro  da  hada  karatu,  kundin  ilmin  ya  maida  karfi 
wajen  tabbatar  da  bincike  da  kuma  yin  sharhi. 

Mata  goma  sha  biyar  (15)  nafarko  da  suka  sami  horo  sun  horas  da 
wanifanin  mutane  hamsin  (50)  wadanda  suma  suka  horas  da 
wadansu  harya  kai  ga  yawan  mutane  dubu  uku  (3,000)  sun  sami 
horon.  Sakena  ta  bada  hankali  wajen  nuna  sha  'awar  jin  dadin 
yara  mata  wadanda  suka  samu  kansu  cikin  wani  mawuyacin  hali. 
Ta  himmatu  wajen  tabbatar  da  tsarin  koyarwa  na  gari  tare  da 
bunkasa  ilmin  mata  a  makarantun  mata  ashirin  da  biyar  (25). 
Adalilin  kokarin  ta,  yaran  mata  da  ke  zuwa  makaranta  ya  karu 
daga  3,000  zuwa  15,000  a  shekara  daya. 

A  shekarar  1995,  Sakena  ta  samar  da  wata  kafar  ilmi  ta  Afganista 

a  Peshawar,  a  kasar  Pakistan,  tare  da  wasu  abokan  aikin  ta  guda 
biyu.  Akidar  ta  ita  ce  shirya  da  gudanar  da  tsare  -  tsare  da  zasu 
bunkasa  harkar  ilmi  a  duka  matakai  domin  ko  wane  dan  gudun 
hijira.  A  shekarar  farko  ita  wannan  kafar  ilmi  ta  gudanar  da  bitoci 
har  guda  hudu  wanda  malamai  20  suka  sami  halarta.  A  cikin 
shekara  daya  an  sami  horar  da  malamai  dari  (100).  Bada  dadewa 


74 


ba  sai  aka  samu  makarantun  wuraren  gudun  hijira  suna  ta  tura 
malaman  su  horo  wanda  a  yanzu  akwai  malamai  2,000  wanda  suka 
sam.i  irin  wannan  horo.  Domin  tabbatar  da  duba  irin  abubuwanda 
suka  shafi  rayuwar  mata  a  wuraren  gudun  hijira,  an  shirya  bitoci 

da  horo  akan  yancin  mata,  cin  mutuncin  mata  da  abinda  ya  shafi 
lafiyar  su.  Yawancin  bitoci  da  matan  aure  da  mata  masu  iyali  suka 
sami  halarta  sunyi  nuni  da  bukatar  da  ke  akwai  ta  samun  karin 
wuraren  bada  ilmin  manya. 

A  yanzu  gurabe  kadan  ne  da  akwai  ga  yan  gudun  hijiran  Afganista 
dake  da  bukatar  ilmin  jami  'a  a  Pakistan.  Burin  Sakena  na  gaba 
shine  samar  da  kosa-kosai  akan  ilmin  na'ura  mai  kwakwalwa 
komfuta  hanyar  lafiya,  da  ilmi  domin  tabbatar  da  cigaba  da 
bunkasar  al'ummar  kasar  Afganista.  Kuma  tana  sa  ran  cewa  wata 
rana  tsare  -  tsaren  ilmi  zasu  sami  isa/kaiwa  ga  mutanen  da  ke  cikin 
Afganista  kanta. 

Da  aka  tambaye  ta  ko  me  yayi  mata  kaimin  karfafawa  wasu, 
Sakena  ta  bada  amsa  kamar  haka:  "Idan  ka  bawa  wani  abu  daga 
gareka,  to  lallai  ka  bada  abu  managarci.  Ka  yi  aiki  da  mutane. 
Ka  kuma  taimakawa  mutane  su  ilmantu.  Ina  kokarin  taimakawa 
mutane  ta  hanyar  kokarin  al'umma  domin  dogaro  da  kai.  Ta 
wannan  hanyar  ne  mutanen  Afganista  za  sufita.  Fita  anan  yana 
nufin  samun  sukuni,  yanci  da  yancin  furuci.  Wannan  ce  hanyar  da 
nake  taimakawa  domin  sake  gina  kasarmu.^^ " 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Menene  dangantakar  Sakena  da  kuma  tunanin  ta  da  wannan 
jama'a? 

•  Wane  darasi  ta  koya  daga  mazabarta?  Ta  yaya  bukatun 
mazabarta  ya  sata  a  hanya? 

•  Me  Sakena  ta  ke  fatan  samu  da  gaggawa? 

•  Ta  yaya  Sakena  tajd  amfani  da  kwarewarta? 

•  Me  yasa  aka  bada  karfi  akan  yin  bincike  da  yin  sharhi?  Menene 
amfanin  haka  ko  rashin  amfanin  su? 

•  Ta  yaya  Sakena  ta  sadar  da  tunanin  ta  da  hangen  nesan  ta? 


Wannan  an  rubuta  a  tsamakon  littattafai  da  ta  aiko  da  tattaunawa  a  waya  da  Sakena 
Yacoobi  a  Decemba  14,  2000  wanda  Women's  Leaming  Partnership  tayi. 


75 


•  Ta  yaya  tsarin  ilmantarwar  ta  ya  taimaka  wajen  karfafawa  matan 
da  sauran  jama'ar  Afganista? 

•  Me  karfafawa  take  nufi  a  wurin  ki? 

•  Kina  ko  kuma  zaki  iya  karfafawa  wasu? 

•  Kina  gani  kin  samu  karfafiiwa?  Ta  wace  hanya  zaki  kara 
karfafawa  kanki? 

•  Ta  wace  hanya  za  ki  karfafawa  wasu?  Me  yasa?  Wadanne 
dabam  za  kiyi  amfani  da  su? 

•  Ki  na  jin  karfafawa  wasu  ya  kamata  ya  zama  wani  bangaren 
jagoranci  mai  akida? 

Aikin  Kungiya:  Karfafawa  Wasu 

Bada  sa'a  daya  domin  wannan  darasi. 

1 .  Wannan  darasi  an  tsara  shi  ne  domin  misalin  yadda  za'a 
karfafawa  juna  ta  hanyar  musayar  sakamako.  Mai  gudanarwa  ko 
daya  daga  mahalarta  zata  kula  da  lokaci.  Kowa  za'a  fada  mata  da 
ta  nemi  abokiya. 

2.  Abokan  zasu  yi  hira  da  juna  ta  minti  5.  Kowaccen  su  zata  bada 
bayani  akan  abin  da  aka  bukace  ta  a  kasa: 

•  ki  fadi  wani  abu  da  kike  sha'awa  a  game  da  kawar  taki 
(tunaninta,  yadda  take  gudanarwa  da  aikin  ta,  take 
magana  etc). 

•  kiyi  bayani  akan  wani  aiki  da  zaM  so  kiyi  tare  da  ita  ko 
wani  abu  da  kike  fatan  koyo  daga  wurin  ta. 

•  Ki  bata  wata  shawara  da  kike  ganin  zata  taimaka 
mata. 

3.  Bayan  minti  biyar,  mai  kula  da  lokaci  zata  fada  wa  kowa  ya 
canza  abokiya  a  inda  zasu  maimaita  wannan  aiki. 

4.  Bayan  kowace  tayi  hira  da  mutane  hudu,  kowa  zai  koma  mazauni 
domin  tattaunawa  akan  wannan  darasi,  kuma  a  duba  wadannan 
tamboyoyi: 

•  Wane  abu  ne  mai  sauki  game  da  wannan  darasi? 


76 


Menene  mai  wahala? 


A  cikin  abin  da  abokiyarki  ta  fada  akwai  wani  abu  da 
kika  yi  muma  da  shi,  kike  ganin  zai  taimaka  miki? 

Idan  akwai,  menene  shi?  Me  yasa  kika  so  jinta? 
Yadda  ta  fade  shi  ne,  ko  shi  kansa? 

Wannan  darasi  ya  sa  kin  sami  fahimtar  wasu 
mahalarta  fiye  da  da? 

Wannan  darasi  ya  karfafa  son  juna  ko  kuwa?  Kunyi 
magana  da  juna  batareda  chakka  ba?  Meyesa  ko  kuma 
meyesa  ba  haka  ba? 

Wannan  darasi  yasa  kin  chaku  da^sauran  yan  uwanki? 
Meyesa  ko  kuma  meyesa  ba  haka  ba? 


77 


78 


Sashen  Na  III: 


Samarda  Kawance  Don  Ilmantuwa 

A  tsarin  kawance  don  ilmantuwa,  ko  kungiyar  ilmantarwa,  sakamakon 
da  mahalarta  suka  samu  tare  shine  kungiyar  aiki  tare  yakan  samar  da 
tunani,  sani  da  kuma  aunawa  wanda  yake  bunkasa  ya  kai  ga  cimma  buri. 
Idan  mahalarta  suka  sami  nasara  zasu  kara  shimmatuwa  bisa  aiki,  sani  ya 
watsu  a  samu  sakamako  mai  inganci  da  kuma  jagoranci  ta  hanyar  sulhu 
da  kuma  samun  ma'ana  daya. 

A  darussan  da  suka  biyo  baya,  akwai  labarai  akan  kungiyoyi  da  suke  aiki 
tare.  Wadannan  zasu  bada  misali  akan  iiin  jagoranci  da  ke  samuwa  ta 
hanyar  kungiyoyin  mata.  A  zama  na  biyu  na  karshe  mahalarta  bita  zasu 
samu  damar  aiki  a  kungiyance  domin  ajiye  manufa  da  samar  da  tsarin 
gudanarwa  da  kuma  ayyuka  da  zasu  yi  akan  abubuwan  da  aka  koya 
domin  ya  taimaka  wajan  yin  aikin  na  karshe . 


79 


Koyo  a  kungiyarce  na  bukatar  tattaunawa  don  a 
cimma  matsayi  bai  daya.  Matsayi  bai  daya  ba  lalle 
bane  kowa  ya  yadda  da  dukan  abun  da  a  ka  tattauna. 
Yana  nufin  idan  mutane  suka  gimiama  juna  zasu  iya 
samun  sakamako  da  kowa  zai  amince  da  shi. 
"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


ZAMA  NA  7: 


Ta  Yaya  Zamu  Samu  Ma'ana  Daya? 

Makasudin  Zama 

•  Gano  dabarun  samun  ma'  ana  daya  tsakanin  yan  kungiya. 

•  Samo  hanyoyin  kai  ga  hangen  nesa  daya  ta  hanyar  hadin  kai 
da  aiki  tare. 

•  Duba  yadda  kungiyoyi  zasu  hada  hangen  nesarsu  don  anfanar 
mutane  da  yawa. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  labari  na  gaba  a  bayyane  game  da  asalin  yakin  mata  matalauta 
masu  diban  shara  a  garin  Ahmedabad  a  India,  domin  su  inganta 
rajoiwarsu  da  matsayin  tattalin  arzikinsu.  Tattauna  tare  da  su  yadda  masu 
diban  sharan  suka  tabbatar  da  shi. 


A  wannan  zaman,  dabarar  koyarwa  ta  hanyar  kwaikwayo  ko 
zane-zane  zasu  iya  saukaka  wa  masu  zaman  su  gane  labarin 
matan  India.  Waannan  dabaru  zasu  iya  sa  tattauna  mai  maana  a 

tsalamin  masu  taro  (dubi  Kaiin  Bayani  na  A  domin  kara  fahimta). 


Gangamin  Arogya  Bhaginis 

A  kasar  India,  fiye  da  kashi  94%  na  mata  masu  aiki  suna  zaman 
kansu  ne  kuma  suna  fuskantar  kunci  da  wanda  matsayinsu  na 
rashin  tattalin  arziki  ya  dada  tabarbare  shi.  Cikin  matan  nan 
akwai  masu  aikin  kodago  da  ke  aiki  irin  na  turin  kura,  ayyukan 
gida  da  kuma  diban  shara. 

A  shekara  1994,  Kungiyar  Mata  MasuAikin  Zaman  Kansu  (wato 

SEWA),  wace  kungiyar  kodago  ce  da  akayiwa  rajista  a  India  tun 
shekara  1972,  ta  kaddamar  da  yaki  domin  tinkarar  bukatun  mata 
masu  diban  shara,  wadanda  yawancin  su  matalauta  ne  da  kuma 
marasa  iya  karatu  da  rubutu.  SEWA  tafara  kokarinta  ta  hanyar 
tuntubar  mata  da  shugabannin  al'ummu.  Ta  hanyan  saduwa  da 
tattaunawa  a  kauyuka  da  makobta,  an  samu  matsayi  daya  akan 
cewa  akwai  abubuwa  uku  muhimmai  da  suke  kalubalantar 
daukaka  matsayin  mata  masu  diban  shara.  (1)  Inganta  karancin 


81 


kudin  diban  shara  da  kuma  rasitun  biya  akan  lokaci.  (2)  Rage 
hatsari  ga  lafiya  da  ke  tattare  da  diban  shara.  (3)  Rage  hatsari 
ga  lafiya  yaran  masu  diban  shara  da  basu  da  mai  kula  su  yaran. 

A  birnin  Ahmedabad,  anyi  tarurruka  da  dama  da  masu  diban 
shara  domin  a  wayar  musu  da  kai  da  kuma  gano  matsalolin  da 
suka  shafi  kodago  a  al'ummarsu.  SEWA  ta  shirya  wa  yan 
kungiyar  bitoci  game  da  kiwon  lafiya  da  gyaran  mahalli,  inda 
kuma  aka  tattauna  dasu  akan  dabarun  da  za  'a  inganta 
matsayinsu  da  tattalin  arzikinsu.  Ta  hanyar  sadarwa  da  tuntubar 
juna  da  bitoci,  masu  aikin  diban  sharan  da  kansu  sun  kirkiro 
wasu  ka'idoji  da  dabi'u.  Ta  hanyar  wadannan  ka'idojin  masu 
diban  sharan  sun  tantance  abubuwanda  suke  muhimmai  a  garesu 
kuma  sun  tsayar  da  hangen  nesa  da  tafarki  daya  da  zasu  tattaro 
kawunan  mutane  akansu.  Musamman,  cikin  masu  diban  sharan, 
masu  tsincen  takardun  da  sake  sarrafasu,  da  ake  yiwa  kyama 
kuma  ake  ganin  suna  baza  cuta,  sun  hada  kansu  suka  kaddamar 
da  yakin  neman  yancinsu. 

Masu  tsince  tsincen  takardun  sunfara  ne  ta  hanyar  shirya  kansu 
ta  yadda  kowacensu  tana  da  bangaren  da  zata  tabbatar  da 

tsabtar  sa.  Kuma  ko  wane  gida  a  wannan  unguwar  nada  jakar 
zuba  shara  da  za  'a  sake  idan  ta  cika.  Masu  daukan  jakukunan 
kuma  zasu  amfana  ta  hanyar  sayarda  duk  wasu  abubuwa  na 
shara  da  zasu  iya  saidawa.  Kuma  aka  gane  kasancewarsu  a 
unguwa  ya  taimaka  wa  al'umma. 

Matan  da  suke  wannan  yakin  a  birnin  Ahmedabad  yanzu  an 
sansu  da  suna  Arogya  Bhaginis  (wato  yan  uwan  masu  aikin 
kiwon  lafiya)  kuma  saboda  hada  kai  da  suka  yi  da  ma'aikatan 
gwamnati  yasa  sun  samu  goyon  bayan  wani  kwamiti  na 
musamman  da  babban  kotun  kasar  ta  kafa. 

Bayan  wannan  kokarin,  Arogya  Bhaginis  ta  sake  wani  yunkuri 
kuma  na  tattaro  wasu  yan  uwansu  masu  tsince-tsince  a  babban 
bolar  birnin  har  su  400. 

Suma  masu  tsince-tsincen  a  wannan  bolar  kamar  masu  tsince 

tsince  takardu  ne,  suna  tsintar  abubuwa  wanda  zasu  iya  sake 
saidawa.  'Ya'yansu  a  goye  ko  a  gefensu  suna  fuskantaar  hatsarin 
rashin  lafiya  a  bolar.  Don  haka  ne  Arogya  Bhaginis  take  kokarin 
samo  wani  shiri  na  kula  da  yaran  mata  masu  aiki  a  bolar,  kuma 
duk  da  haka  take  kokarin  gano  wasu  irin  abubuwan  da  zasu  iya 
sake  sarrafawa  wanda  basu  tattare  da  hatsari  kuma  suke  da  riba. 


82 


"Akwai  ayyuka  da  dama  da  za  'ayi  game  da  karfafa  jagorancin 
mata,  da  karfin  zuciya  da  kuma  karin  jari  a  ciki  da  wajen 
gidajensu,  da  kuma  tabbatar  da  wakilan  su  a  duk  matakan  yanke 
shawara; "  haka  littafin  SEWA  tafada.  Samun  manufa  daya  da 
bayyana  hangen  nesa  daya  yana  yiyuwa  ne  ta  hanyar  tuntubar 
juna  da  shawarwari  tsakanin  mutane  da  yawa  da  abin  ya  shafa. 
Aiki  a  madadin  mata  matalauta  masu  aikin  kansu,  SEWA  ta 
nanata  cewa  "matsalolinsu,  da  muhimman  abubuwan  da  suke  so 
da  kuma  bukatun  su,  sune  za'ayi  la'akari  da  su  wajen  aikin  ci 
gaba....^^" 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Me  kuke  zaton  shine  faffadan  hangen  nesan  aikin  SEWA?  Ta 
yaya  zaku  bayyana  hangen  nesan  kungiyar? 

•  Ta  yaya  mata  masu  diban  shara  suka  gano  da  kuma  tsaida 
manufofin  su? 

•  Kasancewar  su  mata  ya  shafi  hanyar  da  suka  gano  da  kuma 
cimma  burin  su?  Suka  maida  bukatun  su  zuwa  tabbatacen 
aiki? 

•  Ta  wadanne  hanyoyine  Arogya  Bhaginis  ta  nuna  jagoranci? 

•  Ta  yaya  irin  jagoranci  da  kuka  riga  kuka  dandana  yasha 
banban  da  irin  wannan? 

•  Ta  yaya  suka  cimma  samun  hangen  nesa  daya? 

•  Ta  yaya  canza  da  kuma  sauye  hangen  nesa  daya  ya  shafi  jin 
dadinsu? 

•  Wadanne  matakai  ne  hangen  nesan  SEWA  ya  samu  sauye 
sauye  garin  tsara  shi? 

•  Ko  samun  hangen  nesa  daya  na  yiwuwa  kuma  abinda  ake 
bukata  ne  a  ko  da  yaushe?  Menene  dalili? 


"  Wannan  labari  akanKungiyar  Mata  Masu  Aikin  Zaman  Kansu  (wato 
SEWA)  an  samo  daga  http://www.sewa.org. 


83 


•  Wadanne  irin  cikas  ake  samu  wajen  samu  hangen  nesa  daya 
tsakanin  kungiyoyi  dabamdabam,  kuma  tsakanin  mutane 
masu  ra'ayi  daya?  Yaya  za'a  shawo  kan  waiman  matsalar? 

Aikin  Kungiya:  Gano  hangen  nesan  kungiya  ta  hanyar 
ma'ana  daya. 

Bada  sa  'a  daya  domin  wannan  darasi. 

A  zama  na  3,  ansa  masu  zama  kowacce  ta  rubuta  bayanin  hangen  nesan 
ta.  A  wannan  karon,  mai  gudanarwa  zata  maida  bayanin  ga  wadanda 
suka  rubuta  su.  (A  iya  sake  ware  su  a  kananan  kungiya.  A  dubi  Karin 
Bayani  na  A  domin  karinfahimta). 

Ma'ana  daya  na  nufin  kungiya  ta  zabi  dabarar  tsara  manufa  da  za'a  iya 
sauyawa  dangene  da  yanayin  kungiyar  da  kuma  lokaci.  Idan  kungiya  ta 
tsaida  ma'ana  daya  kowacce  yar  kungiya  zata  yi  aiki  cikin  kungiyar 
tamkar  tare  aka  mallaka  kuma  ake  da  hakki.  A  wannan  aikin,  mahalarta 
zasu  bayyana  wa  junan  su  abubuwan  da  suke  muhimmai  a  gare  su  da 
kuma  suka  taba  gani  a  rayuwa  da  suka  sanya  suka  rubuta  hangen  nesan 
na  su.  Aikin  da  ke  gabansu  yanzu  shine  su  samo  abubuwanda  suke  daya 
tsakanin  muhimman  abubuwa  a  garesu  da  zasu  taimaka  a  gano  kuma  a 
tsaida  hangen  nesa  daya  na  kungiya. 

1 .  Mayarwa  da  mahalarta  bayanin  hangen  nesan  da  kowacce  ta 
rubuta  a  zama  na  3.  Basu  mintina  kadan  domin  yan  kungiya  su 
sake  bin  abinda  suka  rubuta  kuma  suyi  tunani  akan  dalilan  da 
suka  sasu  kirkiro  hangen  nesansu. 

2.  A  bi  kowace  kungiya  a  sa  mahalarta  su  karanta  a  bayyane  hangen 
nesan  da  suka  rubuta,  idan  kuma  sunga  dama  su  dan  sanya 
hangen  nesan  yadda  zai  zo  daidai  da  ra'ayin  su  da  kuma  sonsu  a 
yanzu.  A  takaice  za'ayi  wannan  (kowacce  bazai  dau  fiye  da  minti 
5  ba,  koma  kasa  da  haka  idan  kungiyar  babba  ce)  mahalarta  zasu 
yi  bayanin  abubuwan  da  suka  su  saka  rubuta  hangen  nesan  su. 

3.  Bayan  Kowacce  ta  samu  daman  bayanin  hangen  nesan  da  ta 
rubuta,  a  tambayi  kungiyar  tambayoyin  gaba  (garin  haka,  mai 
gudanarwa  ko  wata  tarinka  rubuta  abunda  ake  fada  akan  allo  ko 
akan  takarda). 

•  Wadanne  abubuwan  da  aka  taba  gani,  ko  ra'ayoyi,  ko  abun  so 
na  'yayan  kungiya  ne  suka  zo  daidai? 


84 


•    Akwai  manufar  kanki  (da  suka  shafi  zabi  ko  iyali  ko  yanayi) 
ko  manufar  jama'a  (da  suka  shafi  zamantakewa  ko  siyasa  ko 
tattalin  arziki)  da  suka  zo  daidai  a  cikin  bayanan  hangen 
nesan  da  aka  rubuta?  Idan  haka  ne  wadanne  ne? 

4.        Tambayi  kungiyar  tayi  tunani  akan  wannene  cikin  bayanen 
hangen  nesanda  aka  rubuta  duk  mahalarta  zasu  hadu  akai. 
Bayanin  zai  iya  shafan  ra'ayoyin  mahalarta  ko  manufofin  jama'a 
da  suka  zo  daya.  Sannan  mahalarta  zasu  rubuta  bayani  daya  da 
duk  yar  kungiya  zata  bada  goyon  baya  akai. 

A  adana  wannan  bayanin  domin  ayi  anfani  da  shi  a  zama  na  8. 


Tambayoyin  Auna  Fahinta 

Mai  gabatarwa  ƙo  wani  dan  saƙai  ya  rubuta  tattaunawa  na  gaba  a 
ƙan  allo. 

• 

Me  ƙi  ƙa  ƙoya  ƙo  amfana  da  shi  a  wannan  zaman 
bita? 

• 

Shin  tsari  wanna  bita  ya  anfane  ƙi? 

• 

Ko  abubuwa  da  aƙa  tattauna  sun  ƙara  miƙi 
fahimta? 

• 

Ko  ƙina  da  wata  shawara  da  zai  iya  taimaƙa  ma 
wannan  bitar? 

• 

Ko  zaman  ƙi  a  wannan  bita  na  da  sauƙi?  Bada 
dalili? 

• 

Maƙasudin  halarta  taron  bita  ƙi  ya  canza? 

Tambayoyin  domin  Kowa 

• 

Me  nene  yafi  amfanan  ƙu  awannan  taron  bita? 

• 

Wanne  shahen  bita  ƙu  ƙa  fi  jin  dadi? 

85 


Bada  ma'ana  da  kuma  fadada  manufa 
hanyan  koyo  ne. 
Haka  kuma  hanyan 
gudanar  da  mulki  ne. 

"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


ZAMA  NA  8: 


Menene  Shirin  Mu  Na  Aiwatar  Da  Aiki? 

Makasudin  Zama 

•  A  nanata  muhimmancin  shirin  kungiya  na  aiwatar  da  aiki. 

•  A  hada  kai  a  kungiyance  wajen  yanke  shawara. 

•  Tsaida  shirin  aiwatar  da  aiki  ta  hanyar  aiki  tare. 

•  Nuna  matsayin  na'urar  zamani  wajen  kara  wayewar  kai  game 
da  zama  namiji  ko  mace. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  musu  a  bayyane  labari  na  gaba  akan  hanyoyin  da  wata  kungiya 
ta  bi  don  tsara  shirin  aiwatar  da  aikinta.  Tattauna  tsakanin  masu  zama 
yadda  kungiyar  ta  yanke  shawara  ta  hanyar  hadin  kai  ba  tare  da  ba  wasu 
fifiko. 


Rarraba  mahalarta  kashi  kashi  ko  kungiyoyi  zai  bada  daman  tattaunawa 
sosai.  Tunda  mahalarta  sun  dade  suna  tattaunawa  a  tsakaninsu,  watakila 
za'a  iya  basu  darasi  na  gudanarwa  akan  manufofin  wannan  taron  (dubi 
Karin  Bayani  na  "A"). 


Samar  Da  Sani  Ga  Mata:  Gina  Hanyar  Sadarwa 
Ta  Hanyoyin  Iska  a  Kasar  Brazil 

Dafarkon  shekarun  1980s,  Brazil  tana  cikin  yunkurin  neman 
sauyi  daga  mulkin  kama  karya  zuwa  ga  mulkin  wakilci,  da  kuma 
samun  hanyoyin  sadarwa  mai  yanci  bayan  kasancewarsu 
karkashin  takunkumi.  A  wannan  lokacin,  matan  kasar  Brazil  suna 
kan  gaba  wajen  neman  wannan  sauyin.  Lokaci  ne  da  matan  suke 
da  dama  dafata  musamman  wadanda  suke  neman  gurabe  a 
sabobbin  wuraren  aiki  da  aka  kirkiro  domin  a  dama  da  su  wajen 
sauyin  Brazil  zuwa  dimokaradiyya.  Wata  yar  jarida  yar  Brazil 
mai  suna  Thasi  Corral  mai  la  'akari  da  matsalar  mata  a  aikin 
jarida,  tayi  shekaru  da  dama  a  kasar  Italia  tana  aiki  a  gidan 


87 


radiyo  mallakar  gwamnati,  cikin  wani  shiri  kakkarfa  da  ake  kira 
"Sa  'ar  Mata  ",  wanda  shiri  ne  don  m-ata.  Wannan  shine  lokaci  na 
farko  da  Malama  Corral  tayi  amfani  da  kafofin  watsa  labarai  a 
matsayin  mai  nemawa  mata  yancinsu  kuma  mai  sauraron  radiyo. 
Da  ta  dawo  kasarta,  ta  hadu  da  wasu  fitattun  mata  masu  fasaha 
kuma  yan  siyasa  da  suke  a  majalisa  a  garin  Rio.  Matan  suna 
binciken  yadda  zasu  yi  anfani  da  na'urorin  sadarwa  don  su  samu 
fadada  iso  wa  ga  mata.  Suna  so  ne  su  kafa  wata  kafa  ta  inda 
mata  zasu  iya  bayyana  manufofi  da  bukatunsu  kuma  wacce  zata 
taimaka  wajen  kara  wakilcin  mata  da  tabbatar  da  dimokaradiyya 
a  kasar. 

Ko  a  karkashin  mulkin  kama  karya  na  baya  a  Brazil,  an  kafa 
wasu  shirye  shiryen  radio  fitattu  kuma  na  ci  gaba  kuma  masu 
tasiri.  Koda  yake  kadan  ne  cikin  shirye-shiryen  suke  don  mata 
kawai,  duk  da  haka  Malama  Corral  da  matan  birnin  Rio  suna 
ganin  radiyo  yariga  yayi  babban  tasiri  a  rayuwar  mata  kuma  "a 
al'adance,  yayi  kusa  da  mata  a  matsayin  masu  sauraro.  Kuma 
masu  amfani  da  shi".  Sun  lura  cewar  mata  na  sauraron  radiyo 
yayin  da  suke  wasu  hidimomi  a  gida  ko  a  gurin  aiki.  Bugu  da 
kari,  watsa  shirye  shirye  ta  radiyo  ba  tsada  kamar  na  talibijin 
kuma  yafi  samuwa  ga  masu  sauraro  fiye  da  jaridu. 

Malama  Corral  da  matan  birnin  Rio  sun  shirya  wata  dabara: 
don  bawa  mata  daman  yanke  shawara  a  hanyoyin  sadarwar  su, 
musamman  ta  radiyo,  kuma  an  samu  yawan  mata  a  hanyoyin 
sadarwan  Brazil  don  amfaninsu  da  bukatunsu  -  don  haka  zasu 
kirkiro  shirye  shiryen  radiyo  da  zasu  amsa  bukatan  mata.  A 
shekara  1988  saboda  kaimin  shiri  don  mata  da  tariga  ta  yi  a 
kasar  Italia  Malama  Corral,  tare  da  karamar  kungiyar  sa  kai  da 
suka  sadaukar  da  kansu  domin  karuwar  mata  da  kuma  inganta 
yadda  aka  dau  mata  ta  hanyoyin  sadarwa,  sunfara  gabatar  da 
wani  shiri  na  mako-mako  da  suka  kira  "Fala  Mulher"  (wato:  yi 
magana  mata).  Kwararrun  bakin  shirin  suna  bawa  mata 
shawarwari  da  zasu  aikatu  dangane  da  damuwarsu  ta  kullum, 
kamar  lafiyar  mata,  da  dukan  mata  a  cikin  gida  da  kuma 
taimakawa  wajen  mata  su  zama  yan  kasa  na  gari.  Bayan  shekara 
daya  da  kaddamar  da  wannan  shirin  masu  gabatar  da  shi  sun 
kafa  wata  kungiya  da  aka  kira  Sadarwa,  Ilamantarwa  da 
Sanarwa  kan  mata  (Wato:  CEMINA)  wacce  aka  sadaukar  domin 
kara  inganci  da  banbanci  da  yawan  muryoyin  mata  akan 
hanyoyin  sadarwa  a  Brazil. 

Masu  gabatar  da  "Fala  Mulher"  sun  so  zama  masu  sassauci  a 


88 


hanyar  da  zasu  hi  wajen  hahaka  wannan  shirin.  Suna  shirye  don 
su  gwada  abinda  shirin  ya  kunsa  da  kuma  tsawon  sa,  su  kuma 
hada  yawarsu  da  na  wasu  mata,  kuma  su  dada  koyo  wajen 
matan.  Wannan  sassauci  da  suke  da  shi  da  kuma  amincewa  da 
suka  yi  su  yi  gwaji  suka  sa  CEMINA  ta  kaddamar  da  hitocin 
horarwa  a  ko  ina  a  kasar  ga  matan  da  suke  son  kafa  nasu 
gidajen  radiyo  da  shirye-shirye.  Tsakanin  shekaru  1982  zuwa 
1985,  daruruwan  mata  sun  sami  horarwa  ta  hanyar  bitocinnan. 
Sakamakon  wannan  shine  hazuwar  gidajen  radiyo  da  shirye 
shirye  na  mata  a  Brazil.  Sahoda  inganci  da  kuma  kwarewar 
na  'urar  tashoshin  da  shirye-shiryensu,  mata  sun  zama  wadanda 
ake  damawa  da  su  a  hanyoyin  sadarwar  kasar,  kuma  sun  zama 
masu  gabatar  da  laharai  da  al'adu  da  ha  za  'a  iya  harinsu  ha  ko 
a  kore  su.  Yanzu  CEMINA  tama  shige  shirye-shiryen  radiyo  ta 
mayarda  hankali  ga  intanet.  A  yanzu  da  ta  gina  nata  mazauni  na 
intanet  (wato:  website)  kungiyar  zata  taimakawa  tashoshin 
radiyo  na  mata  a  Brazil  domin  su  samu  shiga  shiga  mazauni 
sadarwa  duniya  ta  intanet  (wato:  world  wide  weh)  inda  zasu 
samu  masu  sauraro  da  yawa  a  ciki  da  kuma  wajen  Brazil.  Nan 
gaba  kuma,  mazauninta  na  intanet  din  zai  bawa  matan  Brazil 
daman  sadarwa  da  yan'uwansu  a  duniya  inda  za  su  karu  da  juna 
game  da  daharan  da  za  ahi  domin  a  wayarwa  da  juna  kai  akan 
matsayinsu  ta  hanyar  tsara  al'adu  da  ilimi. 

Sani  cewar  sauyi  zuwa  dimokaradiyya  na  gaskiya  sai  dai  tare  da 
dangatakar  mata  da  maza,  yasa  CEMINA  tare  da  tashoshin 
radiyon  da  ta  taimaka  aka  kafa,  suka  hada  karfi  akan  damawa  da 
mata.  Sun  tahbatar  da  wannan  ta  hanyar  ingancin  labarunsu  da 
kuma  yadda  suke  gabatar  dasu.  Maimakon  jinkirta  matsalolin 
mata,  masu  gabatarda  shirye  shiryen  sun  sa  matsalolin  matan 
gaba  da  kuma  tsakiyar  shirinsu,  suna  matukar  kokari  suga  an 
samarwa  mutanen  Brazil  dimokaradiyya  mafi  tasiri  da  zata 
kunshi  mata  da  maza.^^ 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Ta  yaya  aka  kafa  CEMINA  ?  Cikin  wane  hali  aka  kafa  kungiyar? 

•  Menene  "Fala  Mulhei^'  tasa  a  gaba?  Ta  yaya  aka  raya  wannan 
shirin? 


Wannan  an  rubuta  a  tsamakon  littattafai  da  ta  aiko  da  tattaunawa  a  waya  da  Thais 
Corral  a  Febrari  20, 2001,  wanda  Women's  Leaming  Partnership  tayi. 


89 


•  Menene  shirin  aiwatar  da  aiM  na  kungiyar  matan  Rio  wadanda 
daga  baya  suka  zama  CEMINA?  Ta  yaya  wannan  shirin  aiwatarda 
aild  ya  fito? 

•  Ta  yaya  CEMINA  take  auna  nasararta?  Akwai  wasu  alamun  da 
zaku  auna  nasararta  da  tasirinta  akan  al'umma? 

•  Ta  wace  hanya  CEMINA  da  kuma  tashoshin  radiyon  suka 
sauwakar  da  sanarda  mata  kuma  suka  anfane  su? 

•  Ta  yaya  shirin  aiwatarda  aiki  na  CEMINA  ya  taimaka  ma  wasu 
mata  wajen  bunkasar  shirye  shiryen  radiyo? 

•  Menene  muhimmancin  wasu  su  zama  masu  rubutawa  da  gabatarwa 
da  kuma  sauraron  shirye  shiryen  radiyo? 

•  Yaya  radiyo  ya  zama  haryar  sadarwa  mafi  tasiri  ga  mata,  duk  da 
yake  akwai  wasu  hanyoyin  ci  gaba  na  sadarwa  na  na'urorin  fasahar 
zamam(ICT)? 

•  Wadanne  hanyoyin  sadarwa  na  na'urorin  fasahar  zamani  (ICT)  ne 
zaku  iya  amfani  da  su  domin  bunkasa  yancin  mata  a  al'ummanku? 
Radiyo,  ko  taUbgin ,  ko  bidiyo,  ko  wayan  tarho,  ko  fax  (wasikar 
inji),  ko  sadarwar  na'ura  mai  kwakwalwa  na  comfuta,  ko  intanet 
da  sauran  su? 

Aikin  Kungiya:  Yanke  Shawara  Kan  Shirin  Aiwatar  da 
Aiki 

Bada  sa'a  daya  domin  wannan  darasi. 

A  zama  na  7,  an  tambayi  kungiya  ta  rubuta  bayanin  hangen  nesa  daya 

da  aka  tsara  da  keda  goyon  bayan  kowa.  A  wannan  gwajin,  mai 
koyarwa  ko  wata  mai  taimakawa  zata  rubuta  wannan  bayanin  hangen 
nesan  akan  allo  domin  tuni,  kuma  a  rubuta  a  takarda. 

1 .       Tambayi  mahalarta  su  bada  ra'  ayoyinsu  game  da  yadda  kungiyar 
zata  aiwatarda  manufofinta  domin  cimma  burin  hangen  nesan  su. 
Wannan  zai  zama,  zama  ne  na  kowa  ta  fadi  abinda  ta  sani. 
Domin  haka  babu  shawarar  da  bata  da  amfani.  Tunda  makasudin 
gwajin  ra'ayi  saboda  a  kawo  ra'ayoyi  da  za'a  iya  aiwatarwa  a 
kalla  har  guda  30. 


90 


2.  Da  angama  mbuta  ra'ayoyin,  sai  mahalarta  su  amsa  wadannan 
tambayoyin. 

•  Wadanne  ne  cikin  ra'  ayoyin  da  aka  rubuta  za'  a  iya 

hadawa  ko  suka  yi  kama  har  za'  a  ce  daya  ne?  (Sake 
rubuta  jerin  sababbin  ra'ayoyi  da  za'a  iya  aiwatarwa). 

•  Wadanne  ra'  ayoyi  cikin  wadanda  aka  jera  ne  baza  su 
aiwatu  ba?  Idan  mahalarta  sun  yarda,  a  soke  wadannan 
daga  ciki. 

•  Yaya  Kungiya  zata  jera  mafi  fifiko  daga  cikin  ra'ayoyin 

da  suka  rage  saboda  kyansu  da  ingancinsu.  Jera  ra'ayoyin 
yadda  kungiya  ta  zaba,  a  sa  mafi  fifiko  a  na  daya. 

•  Yaya  kungiya  zata  jera  ra'  ayoyin  da  ta  gane  da 
aiwatuwarsu  da  joiwuwarsu?  ABanbantaalamunjera 
wannan  da  na  baya.  Jera  ra'ayoyin  yadda  kungiyar  ta 
zaba,  a  sa  mafi  fifiko  kuma  mafi  joiwuwa  da  aiwatuwa  a 
na  daya. 

3 .  Dangane  da  abinda  aka  koya  game  da  hanyoyin  da  za'  a  aiwatar 

da  bayanin  hangen  nesa,  a  sa  kungiya  ta  sake  duba  jeiin  ra'ayoyin 
kuma  sai  a  yarda  gaba  daya  akan  shirin  (ko  shirye  shiryen)  aikL 

Abun  Lura 

•  Wannan  gwajin  aikin  da  a  ka  yi  ta  tsananta  ne  ko  ta  sawwaka  wa 
da  daman  ku  wajen  tattaunawa  da  yanke  shawara? 

•  Shin  barin  kowacce  ta  fadi  duk  abin  da  ta  ga  dama  ya  taimaka? 
Yaya  wannan  ya  taimaka  ko  yaya  bai  taimaka  ba? 

•  Kun  gamsu  da  shirin  ku  daga  karshe?  Kuna  jin  kun  taimaka  wajen 
yanke  shawarar  shirin?  Domin  me  kuke  jin  haka  ko  domin  me  ba 
kujinhaka? 

•  Kun  lura  da  misalin  cewar  wata  tayi  amfani  da  shawarar  wata?  Ko 
da  cewar  an  karu  da  juna? 

•  Kun  taba  halartar  yanke  shawar  a  kungiyance  da  aka  yi  tare  da 
wata  salo  daban  da  wannan?  Idan  haka  ne  wane  salon  aka  dauka? 
Anyi  tare?  Kun  gamsu  da  shawarar  da  aka  yanke  daga  karshe  ta 
wannan  salon? 


91 


Kuna  ganin  akwai  wani  banbanci  ne  idan  masu  yanke  shawara  sun 
kasance  duk  mata,  ko  duk  maza,  ko  a  hade  mata  da  maza?  Me 
yasa  kuke  ganin  da  banbanci  ko  mai  yasa  baku  ganin  ba  banbanci? 


93 


Buri  na  kwarai  mai  aikatuwa  baya  yiyuwa 
ba  tare  da  la'akari  da 
arziki  da  hanyoyin  samun  su  ba. 

"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


ZAMA  NA  9: 


Ta  Yaya  Zamu  Raya  Kwarewar  Mu  Da  Basirar 

Mu? 

Makasudin  Zama 

•  Domin  bayyana  jagoranci  da  darajojin  shirin  jagoranci  mai  tasiri. 

•  Domin  nuna  darajar  hada  iyawa  da  sanarwa  ga  mutane  da  kuma 
kungiyoyi. 

•  Domin  ayi  bayanin  yadda  iyawa  da  sanarwa  yake  da 
muhimmanci  wajen  gina  gwaninta  da  dorewa  a  kungiyarda  ake 
neman  sani. 

Abun  La'akari:  Yanzu  zai  iya  zama  daidai  lokacin  da  za'a  nemi 
kungiya  ta  fara  tunani  kan  yadda  zata  kammala  wannan  zaman. 
Muhimmin  abu  ne  ayi  shiri  don  gaba  domin  mahalarta  su  bar  wurin  bita 
da  gamsuwa  cewar  bukatunsu  da  tsammaninsu  sun  samu. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  a  bayyane  labari  na  gaba  na  wata  kungiya  a  Nigeria  mai  sima 
BAOBAB  domin  yancin  yan  Adam  na  mata  -  wacce  ta  tsara  shirye- 
shiryen  ta  da  kuma  aikace-aikacenta  na  cikin  kungiya  domin  raya 
kwarewa  da  kuma  basirar  ma'aikanta  ta  hanyar  jagora  da  horarwa  mai 
tasiri.  Tattauna  da  masu  zama  ka'idogi  ko  ma'aunin  kungiyar.  Ku  koyi 
kuma  wadanne  halaye  na  BAOBAB  ne  suka  zo  daidai  da  ka'idojin. 
Tambayoyi  da  gwajin  aiki  da  zasu  biyo  bayan  labarin  zasu  iya 
taimakawa  wajen  tattaunawar  kungiya. 


Masu  gudanarwa  sun  gane  cewa  akan  samu  nasara  idan  aka 
tattaunawa  tare  da  kowa  da  kowa  domin  dukan  mahalarta  sukan 
karu  idan  sungi  raayin  sauran  mutane  (dubi  Karin  Bayani  na  "A"). 


Da'irar  Koyo:  Jagorar  Mata  a  Nigeria 

Kawo  mutane  cikin  da'irar  koyo  da  kumafadada  wannan 
da'irar"  jagoranci  wata  hanye  ce  muhimmiya  ta  gina  kwarewar 
kungiya  da  tabbatarda  dorewarta.  Kungiyar  da  Ayesha  Imam  da 


95 


sauran  su  suka  kafa  BAOBAB  domin  Yancin  Yan  Adam 
naMmata,  tana  da  niyyar  ta  inganta  da  kara  sani  a  aikace  da 
kuma  cigaban  yancin  yan  Adam  na  Mata  a  karkashin  dokokin 
al'adu  na  addini  da  wadanda  ba  na  addini  ba  a  Nigeria.  An 
sama  sunan  kungiyar  suna  wata  bishiya  ce  da  ake  samu  a  ko  'ina 
a  kudu  da  Saharan  Afrika.  Bishiyar  BAOBAB  (wato  kuka)  tana 
iya  jure  kowane  irin  mummunan  yanayi,  tana  da  abubuwan  gina 
jiki  da  kuma  magunguna  ga  yan  Adam  kuma  tana  bada  mafaka 
ga  kananan  dabbobi.  BAOBAB  tana  kokarin  ta  kwaikwayi 
al'adun  wannan  bishiyar,  karfinta  da  kuma  jurewarta  da  mata 
da  kuma  karfafasu  da  kwarewar  da  za  su  iya  amfani  da  su  a 
rayuwarsu  ta  kullum  kuma  su  taimaki  wasu.  A  haka  kungiyar  ta 
bawa  mata  dama  kuma  ta  yi  musu  kaimi,  musamman  wadanda 
suka  shiga  shirye  shiryenta,  domin  suyi  tunani  su  kuma  yi  aiki  da 
kansu. 

BAOBAB  tana  bada  goyan  baya  kuma  tana  tabbatar  da  yancin 
yan  Adam  na  Mata  ta  hanyoyi  dabam-daban  -  musamman  ta 
wayar  musu  da  kai,  ta  horarwa,  ta  buga  takardu  da  kuma  aiki 
tare  da  wasu.  Abu  muhimmi  game  da  wadannan  ayyukan  shine 
amfani  da  na'urori.  Wadanda  suka  kafa  kungiyar  basu  dubi 
amfani  ko  rashin  amfani  naurorin  fasaha  ba.  Maimakon  haka, 
suna  la  'akari  ne  da  wadannene  suke  rike  da  na  'urorin,  yaya  suke 
amfani  da  su  kuma  menene  sakamakon  yadda  suke  amfani  dasu. 
Misali,  BAOBAB  ta  dogara  ne  akan  na'urori  fotokofi  domin  buga 
takardu  kuma  da  watsa  sanarwa  ga  matan  da  basu  da  damar 
samun  sanarwa  kan  na  'urar  mai  kwakwalwa  domin  ilmantar  da 
mata  kan  ayyuka  kan  buga  rubutu  da  tsara  takardu.  Da  kuma  kan 
aikawa  da  sako  ta  na'urar  kwakwalwa  na  intanet  domin  saduwa 
da  kuma  hada  kai  da  kungiyoyi  da  ake  dasu  ya  kuma  taimaka 
wajen  ci  gaban  hanyoyin  sadarwa  na  kasashen  kudu  da  sahara. 

Hanyar  da  BAOBAB  ta  dauka  domin  ilmantarwa  kan  yancin  yan 
Adam  na  Mata  ta  hada  da  na  cudanya,  da  na  iyawa  da  aikatawa. 

Masu  horarwa  sun  san  cewa  wadanda  aka  horar  sun  gane  akwai 
sababbin  hakkoki  da  suka  rataya  a  kansu,  kuma  suna  da  yancin 
da  zasu  karfafa  mata  su  hada  kwarewar  juna  domin  masu  horo 
da  wadanda  ake  horarwa  duk  su  koyi  sababbin  ra'ayoyi  da 
kwarewa.  Mafi  muhimmanci,  BAOBAB  tana  horarda  mata  a 
kwarewar  da  ta  danganci  ayyukan  su  da  rayuwar  su.  Wajen 
horarwa  game  da  amfani  da  na'urar  mai  kwakwalwa,  misali, 
BAOBAB  tana  koyar  da  ma'aikatan  ta  da  masu  sa  kai yadda  zasu 
yi  amfani  da  naura  mai  kwakwalwa  domin  kidaya  kudin  kungiya 
da  rubuta  rohoto. 


96 


Kirarin  kungiyar  shine,  "ha  za  ku  iya  sauya  abin  da  ya  riga  ya 
wuce  ba  amma  za  ku  iya  yin  kokarin  sauya  abin  da  zai  zo  a 
gaba".  Sauya  ko  kumu  kyautata  gaba  ya  kunshi  a  gane  cewar 
hali  da  kokarin  mutum  zasu  iya  shafan  wasu,  haka  na  wasu  ke 
iya  shafan  na  mutum.  Shirin  BAOBAB  na  yakin  horarwar  akan 
sadarwa  ta  na  'urar  mai  kwakwalwa,  na  hadin  kai  da  kuma  shirin 
ta  na  'mata  da  shari  'a '  sun  nuna  amfanin  da  zasu  samu  a  gaba 
wajen  raya  iyawa  da  kwarewar  wasu.  Anfara  shirin  hadin  kai  na 
horarwar  akan  sadarwa  ta  na  'urar  mai  kwakwalwa  a  1998  -  99 
da  mata  kamar  hamsin  da  suka  hallarci  horo  kan  sadarwar  da 
kuma  amfani  da  intanet  domin  a  karfafa  yakin  hadin  kai  na 
yancin  mata,  kuma  a  kyautata  sadarwa  da  taimakawa  tsakanin 
masu  yakin  neman  yancin  yan  Adam  da  suke  amfani  da  harshen 
turanci  ko  faransanci  a  Afrika  gabadaya.  Matan  suna  gamuwa 
da  juna  kuma  suna  shawartawa  akan  sadarwa  da  dabarunsu.  Da 
sabon  kwarewarsu,  yanzu  mata  suna  yin  shawara  a  junansu 
game  da  yancinsu  fiye  da  yadda  aka  saba  a  wannan  bangaren  da 
kuma  duniya  gabadaya.  Shirin  mata  da  Shari'a  ma  ya  jawo 
haduwar  kananan  kungiyoyin  mata  da  maza  yan  kadan  domin  yin 
bincike  akan  al'adu  da  kuma  gano  fahimtar  mata  game  da 
shari'ar  Musulunci,  da  na  al'ada  da  na  wadanda  basu  shafi 
addini  ba.  Dafarko  matan  sun  sadaukar  wa  maza  kwarewa  a 
wannan  bangaren,  amman  a  sannu  suma  sun  karfafu  kuma  sun 
samu  tabbaci  wajenfahimtar  shari'a  da  wasu  dokoki.  Daya 
daga  cikin  matan  ba  da  dadewa  ba  zata  zama  mace  tafarko  da 
zata  samu  digiri  na  uku  a  bangaren  shari  'ar  Musulunci  daga 
wata  jami'a  a  Nigeria.  Daga  bisani  kuma  itama  zata  ilmantar  da 
wasu  ta  kuma  zama  abun  koyi  ga  wasu  mata  da  ke  neman  karya 
wasu  al'adu  na  cikas  wajen  neman  matsayin  su  cikin  al'umma. 

"BAOBAB  ta  badafifiko  akan  jagoranci"  inji  Malama  Imam. 
Kungiyoyi  suna  dorewa  da  bunkasa  ne  ta  hanyar  mika  wa  wasu 
ilimi  da  iyawa  da  ake  da  su,  musamman  wadanda  suke  da  ra'ayi 
daya,  a  bar  wa  mutane  da  zasu  rayu  nan  gaba  abin  riko. 
BAOBAB  don  yancin  ydan  Adam  na  Mata  ta  baiwa  yan  kungiyar 
ta  da  kuma  wasu  kungiyoyi  kwarewa  da  sanin  al  'kibla  da  ake 
bukata  wajen  tabbatar  da  adalci  tsakanin  mata  da  maza. 
Tamkar  bishiyar  da  aka  ambace  ta  da  ita,  makasudin  BAOBAB 
ya  samo  tushe  ne  da  imanin  cewa  dole  ne  a  shigar  da  yancin  yan 
Adam  cikin  rayuwar  mata,  ta  haka  kungiyar  ta  kafa  rassa  domin 
ta  karfafa  mata  a  Nigeria  da  wasu  al'ummun  Afrika  da  na 
Musulmi.^^ 


Wannan  an  rubuta  a  tsamakon  littattafai  da  ta  aiko  da  tattaunawa  a  waya  da  Ayesha 
Imam  a  Janaini  10, 2001  wanda  Women's  Leaming  Partnership  tayi. 


97 


Tambayoyi  don  Tattaunawa 


•  Menene  babban  manufar  BAOBAB? 

•  Yaya  kuka  fahince  yadda  B  AOBAB  ta  tinkari  jagoranci? 

•  Menene  amfanin  irin  wannan  dabarar  na  kwasa-kwasai  da  na  dogon 
zamani?  Kuna  iya  liangen  wani  rasliin  amfani? 

•  Menenehalayenl^akyawanmaijagoranciingantacce?  Maijagora 
ma  zata  iya  zama  wacce  za'a  jagorar? 

•  Wace  rawa  na'uran  fasaha  ta  taka  wajen  kokarin  BAOBAB  na 
bunkasa  iyawar  mata  da  kadarorin  su? 

•  A  misali  menene  amfanin  horar  da  ma'aikatan  BAOBAB  da  masu  sa 
kai  domin  su  yi  aiki  da  na'urar  mai  kwakwalwa?  Yaya  wannan 
dabarar  horarwa  kan  aiki  da  abubuwan  aiki  kan  na'urar  ta  taimakawa 
kowacce?  Yaya  ta  taimakawa  BAOBAB?  Yaya  ta  taimakawa 
al'umma? 

•  Yaya  zaku  yi  bayanin  hanyar  da  za'  a  bi  domin  jagoranci? 

•  Kun  taba  amfana  dajagoranci?  Zaku  iya  tunanin  misalin  wani 
yanayi  wanda  da  jagoranci  ya  taimakawa? 

•  Kuntaba  zama  mai  jagoranci?  Ku  bayyana  wasu  dabarun  jagoranci 
da  kuka  taba  dauka  ko  zaku  dauka  a  rayuwarku  ko  akan  aikinku? 
Menene  amfanin  zama  mai  jagora? 


Darasi:  Raya  shirin  jagoranci  na  karamin  waje 

Bada  kaman  sa'a  daya  da  munti  15  domin  wannan  aikin. 

Jagora  zata  iya  kasancewa  sliiri  mai  zaman  kanta,  ko  kuma  tsari  na  kanta 
a  cikin  al'umma,  tamkar  shirinda  yara  yan  makaranta  suke  zama  tare  da 
na  gaba  da  su  domin  jin  shawara  da  horarwa  bayan  an  tashi  daga 
makaranta.  Za'a  iya  kuma  kwatanta  ta  da  babban  wuri,  kamar  tsarin 
dake  da  alaka  da  dakin  haihuwa  a  asibiti  inda  akayi  shirin  sababbin  masu 
jego  su  sadu  da  uwaye  domin  shawara.  A  wannan  aikin,  kungiyoyi  zasu 
kirkiro  tsarin  jagoranci  na  kansu  da  zai  zo  daidai  da  daya  daga  cikin 
misalai  biyu  da  aka  bada  a  sama. 


98 


1 .  A  raba  mahalarta  kananan  kungiyoyi  da  ya  kunshi  mutane  uku 
zuwa  biyar.  Daya  daga  cikinsu  zata  zama  mai  rubuta  abinda  ake 
yi  a  takaice,  ita  din  kuma  ko  wata  mai  sa  kai  zata  bada  rahoton 
abinda  kungiyar  ta  tattauna  ga  mahalarta.  Cikin  misalin  munti  20 
zuwa  30,  kowace  kungiya  tayi  la'akari  da  wadannan: 

•  Su  wanene  zasu  zama  abun  tinkara  wato  wadanda  za'a 
jagoranta  da  shirinku  zai  taimakawa?  Akwai  misalai  kamar 
yara  mata  masu  zuwa  makarantar  karkara  da  suke  da  fatan 
zama  jagora  a  nan  gaba,  ko  matan  aure  da  ke  son  fara  nasu 
sana'oi  a  cikin  gida,  ko  kuma  mata  da  aka  zaba  a  wasu 
matsayi.  Kungiyoyin  zasu  iya  daukan  kowanne  daga  cikin 
misalai  da  aka  bada  ko  kuma  suyi  tunanin  wadanda  zasu 
fuskanta  dangane  da  bukatar  jagoranci  da  suka  gani  a 
al'umman  su. 

•  Ta  yaya  masu  jagoranci  zasu  yi  aiki  da  wadanda  ake 
jagoranta?  Zasu  rinka  saduwa  mako  mako  ne,  su  shirya 
horarwa,  suyi  wasu  abubuwa  tare?  Har  wane  lokaci  zasu 
rinka  saduwa?  Yaya  tsirar  saduwarsu? 

•  Za'a  taba  iya  hada  masu  jagoranci  da  wadanda  ake  jagoranta 
a  kungiya  daya  domin  su  sadu  da  takwarorinsu  domin  samun 
tallafi  da  shawara?  Mai  zai  faru  a  wajen  irin  wannan 
sadarwar? 

•  A  yi  la'akari  da  bukatun  wadanda  ake  jagoranta  da  kuma 
yadda  shirin  zai  fi  amsa  bukatun.  Haka  nan,  yi  la'akari  da 
bukatun  masu  jagoranci  da  kuma  yadda  za'a  tsara  shirin  har 
suma  su  gamsu  kuma  su  amf ana. 

2.  Idan  kananan  kungiyoyin  sun  dawo  wurarensu,  daya  daga  cikin  ko 
wace  kungiya  zata  baiyana  shirin  jagoranci.  Sannan  mahalarta  zasu 
iya  yin  tambayoyi  ko  ta'aliki  tsokaci  ko  bada  shawara  akan  shirin 
kowace  kungiya. 

Abun  Lura 

•  Menene  kuka  so  ko  baku  so  ba  a  wannan  aikin? 

•  Kimanta  daraja  ko  sukan  shirin  jagoranci  wanda  yayi  muku  wuya? 
Mai  yasa  haka  ko  mai  yasa  ba  haka  ba? 


99 


•    Ko  wannan  aikin  ya  taimaka  muku  wajen  tunanin  sababbin  hanyoyin 
da  zaku  gabatarda jagoranci  a  al'umman  ku?  Idan  haka  ne  wadanne 
hanyoyi  ne? 


100 


101 


Ya  kamata  mu  kawo  hanyar  anfani  da  na'ura  mai  kwakwalwa 
Na  intanet  ga  dukan  al'umma,  ba  wai  kayan  naurorin  ba  kawai  ba  ko 
koyar  da  anfani  da  shi  ba  har  ma  kula  da  al'adun  da  harcen 
jama'a. 
"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


102 


ZAMA  NA  10: 


Ta  Yaya  Zamu  Tattara  Karfi  Domin  Aiki? 

Makasudin  Zama 

•  Duba  matakan  tattara  kan  mutane/hada  karfi. 

•  Tattaunawa  akan  abubuwan  da  suke  muhimmai  a  shirin 
daukan  mataki  tare  da  kokarin  samun  hangen  nesa,  tsara 
manufa,  zaben  hanyoyin  bi,  tattara  kayan  aiki  da  ma'aikata, 
samun  tabbatar  da  gudanarda  aijoikan  a  tsari  da  hadin  kai. 

•  Duba  gudummawar  da  hanyoyin  sadarwa  na  zamani  kamar  - 
tarho,  na'ura  mai  kwakwalwa  suke  badawa  wajen  hada  kan 
jama'a  da  hada  karfi  a  nan  cikin  gida  da  na  duniya  baki  daya. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  wannan  labarin  gangamin  kasa  da  kasa  na  hana  bine-binen 
nakiyoyi.  Tattauna  a  tsakani  ku  hanyoyin  da  masu  gangamin  suka  bi 
wajen  jan  hankalin  duniya  ga  samun  yarjejeniya  hana  bine  binen 
nakiyoyi.  Tambayoyin  gaba  zasu  taimaka  wajen  tattaunawa. 


Waansu  mahalarta  zasu  so  su  tattauna  akan  wannan  darasi  fiye  da 

waansu  kuma  zasu  so  suci  gaba  da  tattauna  da  sauran  jamaa.  Kiyi 
amfani  da  hikiman  gudanarwa  don  cima  tattaunawa  mai  zurfi  (dubi 
Karin  Bayani  na  "A"). 


Yakin  Kauda  Binne-Binnen  Nakiyoyi  Na  Duniya 

Yakin  kauda  binne-  binnen  nakiyoyi  na  duniya  sun  samo  asali  ne 
tun  karshen  kami  1980  da  kumafarkon  1990  ta  yunkurin 
kungiyoji  masu  zaman  kansu  dake  kasashen  da  suke  samar  da 
nakiyoyi.  A  shekaru  hamsin  da  suka  wuce  nakiyoyi  sun  sa  asarar 
rayukafiye  da  makaman  nukiliya  da  sauran  makamai  masu  guba 
in  aka  hada  baki  daya.  Lura  da  irin  gagarumin  barna  da  dumbin 
nakiyoyin  da  aka  binne  suke  yi  wajen  gurbata  kasashen  da  dama 
na  duniya,  sai  ya  sa  wasu  tsiraren  kungiyoyi  masu  zaman  kansu 
suka  hada  karfi  domin  duba  wannan  lamari  da  tabbatar  da 
kauda  wannan  matsala  sai  wadannan  kungiyoyi  suka  amince 


103 


cewarya  zama  lailai  duka  a  kauda  dukkan  wani  makami.  Sun 
tattara/hada  karfi  domin  su  tabbatar  da  samar  da  hanyoyi  na 
kasa,  na  bangarori  da  na  duniya  baki  daya  domin  kawar  da 
binne-  binnen  nakiyoyi  a  duniya.  Sunfara  da  gina  kawance  na 
kungiyoyi  na  kasashe,  nahiyoyi  da  kuma  na  duniya  ba  ki  daya 
domin  wannan  yaki. 

Karfin  wannan  hadin  kai  ya  samu  ne  ta  kasan  cewar  kungiyoyin 
sun  kasance  daga  bangarori  dabam  daban.  Domin  kauda  tsarin 
gudanarwa  mai  wahala  sai  aka  ba  ko  wace  kungiya  ta  zabi  abin 
da  zata  gudanar  da  ta  hanyar  da  zata  gudanar.  Wannan  ya 
taimakawa  kungiyoyin  fuskantar  abin  da  yake  a  gabansu  wanda 
ya  dace. 

Nan  da  nan  aka  samifiye  da  kungiyoyi  1,200  da  ga  kasashe  8  a 
cikin  wannan  kawancen  kauda  binne-  binnen  nakiyoyi  ta  duniya. 
Anyi  ta  shirya  tarurruka  wanda  suka  kira  yawan  kungiyoyi  da 
suka  bada  lokacin  su  da  ma  'aikata  da  kayan  aiki  ga  wannan 
yaki.  Samar  da  tabbacin  aiki  na  kwarai  daga  wadannan 
kunguyoyi  da  sauran  mutane  yana  bukatar  hanyoyin  sadarwa  na 
kwarai.  Hanyoyin  sadarwa  na  zamani  sun  bada  taimako  na 
gaske  wajen  tabbatar  da  samuwar  wannan  hadin  karfi. 

Dafarko  wannan  yunkuri  ya  dogara  ne  musamman  akan  amfani 
da  wayar  tarho  da  na'ura  wasikar  inji  (fax)  duk  da  cewa  amfani 
da  na  'ura  mai  kwakwalwa  ya  kasance  mai  tsada  amma  mai 
amfani.  Da  wannan  yaki  yakai  ga  kasashen  da  abin  ya  shafa  a 
kudu,  yan  kungiya  sunyi  amfani  da  rabuwar  hanyar  wasikar 
na  'ura  mai  kwakwalwa  wato  imail,  duk  da  cewa  itama  tana  da 
tsada  da  kuma  wuyar  samuwa  a  kasashen  duniya  da  dama 
wannan  ta  samififiko  akanfax  wajen  sadarwa. 

Yawanci  akan  samu  kungiyoyi  masu  zaman  kansu  sun  kasance 
abokan  hamayyar  gwamnati.  Saboda  haka  wani  daga  cikin  aikin 

wannan  kawance  shine  samar  dafahimtar  juna  tsakanin 
gwamnatoci  da  kungiyoyi  masu  zaman  kansu.  Wajen  1996 
wannan  kawance  ya  samar  da  taimakon  gwamnatoci  da  dama  da 
na  nahiyoyi  da  kungiyoyi  dabam  daban  na  duniya. 

Yarjejeniyar  da  aka  samu  daga  karshe  ta  kasance  ta  musamman 
saboda  gwamnatoci  sun  dogara  da  kokarin  wannan  kawance. 
Wannan  ya  jawo  bada  karfin  goyan  bayan  kasashe  kanana  ga 
wannan  yarjejeniya  da  ake  ganin  tana  kalubalantar  'yancin 
kasashe  manya. 


104 


A  watan  Disemba  shekara  1997,  kasashe  121  sun  je  taro  Ottawa 
domin  sa  hannu  a  wanna  yarjejeniya  ta  kauda  amfani  da 
nakiyoyi  a  duniya.  Lloyd  Axworthy,  Ministan  Harkokin  Wajen 
Canada,  ya  bayyana  wannan  yaki  da  binne  binne  nakiyoyi  na 
duniya  a  bayanin  sa  na  rufe  taro  da  cewar  "sadaukarwa, 
kawance  da  hadin  kai  mai  dorewa  ne  zai  kai  mu  ga  cin  nasarar 
burin  mu".  Ranar  1  ga  watan  Mayu,  1999,  wannan  yarjejeniya  ta 

20 

zama  doka  akan  kowacce  kasa  ta  duniya. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Menene  buiin  wannan  kawance? 

•  Yaya  zaki  bayyana  tsarin  wanna  kawance? 

•  Me  yasa  sadarwa  take  da  muhimmanci? 

•  Ta  wacce  hanya  'yan  kungiyar  kawance  suke  sadar  da 
sakonni  a  junansu  da  sauran  jami'u  da  kungiyoyi  a  duk 
fadin  duniya? 

•  Me  ya  tabbatar  da  samun  nasarar  wannan  kanfe? 

•  Menene  abu  mafi  muhimmanci  wajen  hadin  kan  jama'a. 


Darasi:  Tattara  karfi  domin  bada  taimakon  gaggawa 

Bada  kamar  minti  talatin  zuwa  arba  'in  domin  wanan  darasi. 

Girgizar  kasa  ta  lalata  gidaje,  ta  bar  dumbin  mutane  ba  wurin 
kwana,  ruwan  sha  da  magani. 

A  gabar  tekun  El  Salvado  ranar  13  ga  watan  Janairun  2001,  wata 
girgizar  kasa  tayi  sanadiyar  rasa  rayuka  fiye  da  500,  yayin  da 
mutane  fiye  da  4,500  suka  sami  raunuka,  gidaje  92,000  sun  rushe. 


Wannan  labari  akan  Yakin  Kauda  Binne-  Binnen  Nakiyoyi  na  Duniya  an  samo  daga 
rubutun  Jody  Williams,  "The  International  Campaign  to  Ban  Landmines:  A  Modelfor 
Disarmament  Initiatives?  "  wadda  zaa  iya  samu  a 

http://www.noble.se/peace/articles/williams/  da  kuma  daga  World  Council  ofChurches 
http://www.wcccoe.org/wcc/what/international/landmines/mines-e.html. 

105 


130,000  sun  lalace.  Fiye  da  makarantu  1,200  sun  tabu  tare  da 
gonaki  30,000.  Wannan  girgiza  ta  shafi  mutane  miliyon  1.1.^^ 

Yanayi:  Wata  kungiyar  mata  ta  wata  al'umma  sukan  hadu  suyi 
hira  akan  iyalan  su  su  nemi  shawarwari  juna  su  kuma  bawa  juna 
taimako  da  kawance.  Wata  rana  daya  daga  cikin  matan  ta  zo 
musu  da  wata  mujalla  wanda  ke  dauke  da  labarin  wannan  girgjzar 
kasa.  Daya  daga  ciMn  'yan  uwan  ta  ta  taba  kubuta  daga  girgizar 
kasa  da  ta  faru  a  wata  kasa  daban.  Dalilin  da  yasa  take  da 
sha'awar  abubuwan  dake  faruwa  a  El-Salvador.  Ta  karantawa 
matan  wannan  labari  wadanda  a  karshe  suka  yarda  cewa  abin  da 
ya  faru  lallai  zai  zama  mata  zasu  samu  kansu  a  cikin  wani  hali. 
Daya  daga  cikin  matan  ta  bada  shawarar  su  taimaka  wa  iyaye 
mata  da  abin  ya  shafa.  Wannan  shawara  ta  sami  goyan  bayan 
dukan  sauran  matan  a  inda  suka  fara  tunani  hanyoyin  da  zasu  bi. 

1 .  Kungiyar  masu  bita  za  su  kasu  kashi  hudu,  kowannen  kashi 
kamar  matan  nan,  zasu  tsara  matakan  da  zasu  dauka  domin 
taimaka  wa  iyaye  mata  da  suke  fiiskantar  wannan  haU. 

2.  Tambayoyi  da  Tattaunawa 

•  Ta  yaya  zaku  taimaka,  wane  irin  goyan  baya  zaku  basu? 
Wane  irin  yakin  neman  taimako  zaku  yi? 

•  Neman  taimakon  naku  zai  kasance  a  garin,  kasar  ko 
duniya  duka? 

•  Wane  hanyoyi  zaku  bi  na  neman  ko  bunkasa  taimakon? 

•  Wane  hanyoyi  zaku  bi? 

•  Zaku  yi  amfani  da  hanyoyin  sadarwa  su?  Ko  mujaUu  da 
jaridu?  Radiyo  ko  talbijin  don  neman  taimako  da  goyon 
baya? 

•  Yaya  zaku  rarraba  alhakin/nauyin  ai^oikan  a  tsakanin  ku 
don  tafiyar  da  aiyukan  taimakon? 

3 .  Ku  tsara/rarraba  ayyukan  ku  a  tsakanin  ku  daki  daki  har  tsawon 
satuttu  ka  da  zakuyi. 

4.  Lokacin  da  kowa  ya  kammala  nasa  tsarin,  za'a  koma  a  zauna 
kowane  kungiya  zata  zabi  mace  daya  da  zata  gabatar  da  nasu 
tsarin  hanyoyin  taimakawa. 


Wannan  abu  yafaru  da  gaske.  Dubi 
http://www.cnn.com/2001AVORLD/americas/01/15/quake.04. 


106 


Tambayoyi  don  Tattaunawa 


Abun  Lura 


Wane  tsari  kuka  zaba  na  yanke  shawara? 

Menene  yafi  baku  wahala  wajen  samun  tsarin  hadin  karfi 
da  kuka  zaba? 

Zai  fi  sauki  ko  zai  fi  wahala  da  kunfi  haka  yawa  wajen 
yanken  shawarar  hanyoyin  da  kuka  zaba? 

Ta  yaya  kuka  yi  shawarar  raba  nauyi?  Zana  alhakin  kowa 
a  rubuce  ya  taimaka  wajen  sanar  wa  kowacce  nata 
alhakin? 

Aiyukan  da  hanyoyin  da  kuka  zaba  masu  yiwuwa  ne?  Me 
yasa  I  ko  a'a? 


Wannan  darasi  ya  taimaka  muku  wajen  tunanin  yadda 
zaku  tsara  kamfen  ku  aiwatar  da  wani  aiki  na  daban?  I  ko 
a'a? 

Idan  zaki  yi  tunanin  fara  wani  kamfen,  menene  zai 
kasance  kuma  ta  yaya  zaki  aiwatar  dashi? 


107 


AiM  tare  yanayi  ne  na  kungiyan  koyo. 
Koyo  a  kungiyance  ya  kunshi  girmama  juna  da  fahimtar  bambance- 
bambance  mu  ta  wajen  wanzar  da  zaman  lafiya,  hadin  kai, 

yanke  shawara,  gudanar  da  aiki  a  kungiyance. 
"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


108 


ZAMA  NA  11: 


Ta  Yaya  Zamu  Rarraba  Nauyi  Da  Kuma 
Sakamako? 

Makasudin  Zama 

•  Domin  a  tantance  yadda  za'  a  kirkiro  al'  adar  raba  nauyi  da 
kuma  aild  tare  tsakanin  kungiyoyi  masu  aiki  iri  daya. 

•  Domin  a  tattauna  dabarun  cin  moriyar  baiwa  da  kuma 
kwarewar  kowacce  cikin  masu  yunkurin  yaki  tare. 

•  Ayi  aiki  tare  domin  kirkiro  tamkar  kungiyar  da  zata  nuna 
halaye  da  dabarbaru  kyakyawa  da  aka  tattauna  cikin 
wannan  zaman. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  a  bayyane  wannan  labarin  na  yadda  wasu  kungiyoyi  suka  hada 
kai  domin  kafa  dokar  musgunawa  cikin  Gida  ta  Malaysia.  Tattauna 
tsakanin  masu  zama,  dabarun  da  kungiyoyin  zasu  yi  amfani  da  su  wajen 
tafiyar  da  kokarin  su  na  raba  nauyi.  Tambayoyi  da  zasu  biyo  baya  zasu 
iya  taimakawa  wajen  tattaunawa  tsakanin  masu  zama.  Tattaunawa  a 
wannan  zaman  zai  iya  zama  a  cikin  babban  kungiya  ko  a  rarrabu  cikin 
kananan  kungiyoyi  (Karin  Bayani  na  '  A'  domin  karin  shawarwari). 
Akwai  aikin  da  ya  biyo  bayan  tambayoyin  gaba  wanda  aka  tsara  domin 
ya  taimakawa  masu  zama  suyi  tunanin  a  zuciyar  su  wata  kungiya  ko 
yakin  neman  wani  abu  wanda  yake  da  wasu  tsarurruka  ko  ka'idodin  kafa 
kungiya  da  aka  gano  a  baya  cikin  wannan  taron.  Sannan  a  zama  na  12, 
mahalarta  zasu  samu  daman  duba  irin  kungiyar  da  suka  yi  tunani  akansu 
da  sauran. 


Hanyoyin  gudanarwa  na  wannan  zama  ta  iya  kai  da  tattaunawa  na 
kowa  da  kowa  ko  kuma  rarraba  masu  mahalarta  kasi  kashi  (dubi 
Karin  Bayani  na  "A"). 


109 


Yakin  Kafa  Dokar  Hana  Musgunawa  Cikin  Gida 
(Domestic  Yiolence  Act)  A  Malaysia 


Malaysia  ce  kasar  Musulmi  tafarko  da  ta  kafa  dokar  da  ta  dau 
musgunawan  cikin  gida  a  matsayin  babban  laifi  da  kuma  aiki  da 
dokar.  Yunkurin  addinai  dabam  -  daban  na  kafa  dokar 
musgunawan  cikin  gida  da  kuma  tabbatar  da  ita  a  siyasance  ya 
dau  shekaru  goma  sha  daya.  Dokar  kuma  ta  kafu  ne  sakamakon 
taimako  da  juriyar  dubban  mata  da  maza.  Daga  karshe, 
abubuwan  da  suka  kawo  nasarar  kafa  dokar  musgunawa  (DyA), 
sune  aiki  tare  na  kungiyoyin  mata  da  wasu  mutane  da  kuma 
yanayin  dimokaradiyya. 

Labarin  kafa  dokar  musgunawan  cikin  gida  (DyA)  a  Malaysia  ya 
fara  daga  1982  yayin  da  Kungiyar  Taimakon  Mata  ta  Malaysia 
(WAD)  ta  bude  mafaka  tafarko  don  matan  da  aka  yiwa  illa  a 
garin  duka.  Wahalolin  da  ma  'aikatan  jin  dadiin  jama  'a,  da 
lauyoyi  masu  son  kare  matan  suka  sha,  sun  nuna  raunin  dokokin 
kasar  Malaysia.  A  daidai  wannan  lokacin  ne  itama  Kungiyar 
Lauyoyin  Mata  (AWL)  tafara  bin  kirgen  son  kai  da  ake  yiwa 
matan  da  akayi  wa  duka  kofyade  a  kotunan  kasar.  Haka  kuma 
wuyarda  Bangaren  Mata  na  Kungiyar  Kwadago  ta  Malaysia 
(MTUC)  take  fuskanta  wajen  gudanar  da  kararrakin  neman 
saduwa  da  mata  (sexual  harassment)  saboda  rashin  dokoki  da 
suke  tallafawa  irin  kararrakin.  Kuma  ba  da  dadewa  ba,  Kungiyar 
Matan  Jami'o'i  (UWA)  tayi  bincike  game  da  mata  masu  aiki. 
Sakamakon  binciken  ya  nuna  cewar  karin  daman  samun  aiki  ga 
mata  ya  jawo  wa  matan  birni  da  na  karkara  halin  cin  zali.  Har 
ila  yau  dai,  nazari  mai  zurfi  da  Kungiyar  Masu  Saye  ( SCA )  ta 
Selangor  tayi  ya  nuna  muhimmancin  rawar  da  hanyoyin  sadarwa 
suke  takawa  wajen  maimaita  munanan  abubuwa  game  da  mata. 
La'akari  da  cewar  bincike  da  nazarin  su  suna  nuni  da  cewar 
musgunawa  cikin  gida  ya  samo  tushe  ne  daga  dalilai  iri  daya, 
yasa  wadannan  kungiyoyi  biyar  suka  hada  kai  har  suka  kafa 
Hadedden  Taron  Aikatarwa/Cimma  Buri  (JAG)  domin  kare  mata 
da  daukaka  matsayin  su. 

Bayan  kafuwar  JAG,  'yan  kungiyar  sun  kira  tarurrukan 
ilmantarwa  na  kasa,  da  bitoci  da  kuma  nune-nune  ta  'addancin 
cikin  gida.  Kowace  kungiya  ta  dauki  nauyi  na  musamman  da  ya 
shafi  abubuwan  da  za  'ayi.  Saboda  kungiyar  WAD  tana  da 
na  'urorin  sadarwa  a  ofishinta,  ofishin  sai  ya  zama  cibiyar 
aikace-aikacen  JAG,  kuma  WAO  ke  lura  da  aikin  yau  da  kullum. 
Sauran  kungiyoyin  kuma  sun  dau  nauyin  wasu  abubuwa:  AWL  ta 


110 


tsara  daftarin  dokokin  (D.V.);  sannan  MTUC,  UWA  da  SCA  suka 
hadu  domin  shirya  tarurrukan  ilmantarwa  da  gangami  da  tattaro 
kawunan  yayan  kungiya  domin  a  matsawa  yan  majalisa  su  bada 
goyon  baya  ga  daftarin  dokar  musgunawan  cikin  gida  a  kowace 
ranar  8'^^  ga  watan  March,  wato  Ranar  Mata  na  Duniya.  JAG 
takan  yi  nune  -  nune,  yunkurin  sa  hannu  a  takardu,  reye- 
reye/wake-wake  da  zangazanga  domin  jawo  hankali  ga  matsalar 
musgunawan  cikin  gida. 

Ba  da  dadewa  ba  wasu  mutane  da  kungiyoyi  suka  fara  shiga 
wannan  yakin  ta  hanyar  bawa  JAG  lokacin  su  da  dabarun  su  da 
dukiyar  su  da  ma'aikatan  su  domin  cimma  burin  abinda  JAG  ta 
sa  a  gaba.  Da  farko  farkon  gwagwarmayar  'ya  'yan  kungiyar 
sukan  yi  taron  su  a  gidajen  wasu  yan  kungiyar  ne  inda  sukan  taru 
a  cikin  kicin  dinsu  domin  su  tsara  takardun  sadarwa  da  dokoki 
da  kuma  rahotannin  su.  Da  JAG  ta  bunkasa,  ayyukan  ta  da  kuma 
wahalhalunta  ma  suka  bunkasa.  Da  aka  samufiye  da  kungiyoyi 
17  da  darurruwan  mutane  suka  bada  kai  ga  aikin  JAG,  sai  ya 
zamo  lallai  a  samu  mai  gudanar  da  aikin  ta  na  dundundun. 
Domin  a  tabbatar  da  biyan  wacce  za  tayi  aikin,  a  ko  wane  wata 
kowace  kungiya  tana  bada  wani  kaso  na  albashinta. 

Cikin  muhimman  aikin  JAG  akwai  aikawa  takardun  bayani  ga 
jaridun  Malaysia,  domin  tabbatar  da  jawo  hankalin  mutane  ga 
kafa  doka  kan  musganawan  cikin  gida.  Kuma  saboda  sadarwar 
hanyar  jaridu,  yan  majalisa  suna  bada  goyon  baya  ga  wannan 
dokar  sai  dai  wasu  Hukumomin  Raya  Addini  na  Gwamnati  da 
kuma  wasu  yan  majalisa  masu  goyon  bayan  wadannan,  su  suke 
ganin  cewar  dokar  musgunawan  cikin  gida  bazata  shafi  Musulmi 
ba,  wadan  da  kuma  sune  kashi  50%  na  yawan  mutanen  Malaysia. 

A  duk  lokacin  da  JAG  ta  nemi  a  kafa  wannan  dokar  ta  kare  mata, 
Kungiyar  Yan  Uwa  Mata  Musulmi  (SIS)  sukan  yi  aiki  tare  da 
JAG  domin  su  tsaida  dabarun  tinkarar  jayayyar  da  hukumomin 

Musulunci  suke  yi.  SIS  tayi  amfani  da  hujjoji  da  dalilai  daga 
cikin  ArQur'ani  mai  girma  domin  su  tabbatar  da  cewar  dokar 
DVA  bata  sabawa  ka'idodin  Musulunci  ba. 

Sun  yi  ikirarin  cewar,  idan  dokar  zata  shafi  wadanda  ba  Musulmi 
ba  kawai,  wato  kenan  gwamnati  tana  goyon  bayan  cewar  laifi  ne 
ga  wanda  ba  Musulmi  ba  ya  daki  matarsa,  amma  kuma  ba  laifi 
bane  yin  haka  ga  Musulmi.  Yan  kungiyar  SIS  sunyi  tarurruka  da 
Ministan  Harkokin  Musulunci  domin  samun  goyon  bayan  sa  ga 
wannan  dokar  tayi  daidai  da  Musulunci.  A  1994  an  zartar  da 
kafa  dokar,  kuma  bayan  shekaru  biyu  tafara  aiki. 


111 


Da  aka  tambayi  daya  daga  cikin  wadanda  suka  kafa  JAG  Ivy 
Josiah,  shawarar  da  zata  bawa  wasu  masu  son  kadamar  da  wani 
yaki  ta  hanyar  kungiyoyi  da  yawa,  tace:  "Ku  samu  kyakyawan 
hangen  nesa/manufa,  game  da  al'amarin  da  kuka  sa  gaba, 
sa  'annan  ku  tattauna  dabarbarun  ku  tsakanin  yan  kungiya  duka, 
sa  'annan  ku  gano  wa  zaiyi  wani  abu,  sa  'annan  ku  rarraba  nauyi 
ko  ayyuka  dangane  da  kwarewar  wakilai  daga  kungiyoyin 
sa'annan  ku  lissafa  ayyuka  kuma  ayi  musu  lokaci.  Sa'annan  ku 
samu  wata  mai  gudanar  da  ayyuka  duka  na  dundundun  da  za  'a 
rinka  biya.  Kuma  ku  yi  aiki  tare  da  hanyoyin  sadarwa,  ku  kai 
musu  shawarwari,  hakikanin  gaskiyar  al'amura  da  kuma 
sunayen  mutanen  da  zasu  yi  tambayoyi.  Kuma  ku  tuna  kuyi  wasa 
da  dariya.^^  " 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Wadanne  matsaloli  ne  yan  kungiyar  JAG  na  farko  suka  nemi  su 
gyara?  Yaya  dokar  musgunawan  cikin  gida  ta  fiiskand  matsalolin? 

•  Menene  muhimmancin  matsawa  da  JAG  tayi  domin  a  kafa  dokar 
hana  musgunawan  cikin  gida  da  ta  shafi  Musulmi  da  wadanda  ba 
Musulmi  ba?  Da  menene  za  'a  amfana  ko  arasa  da  dokar  ta  shafi 
wadanda  ba  Musulmi  bane  kawai? 

•  Yaya  'yan  kungiyar  JAG  suka  samu  karfin  gwiwa  dangane  da 
hadin  gambiza?  Hadin  gambiza  zai  taba  jawo  raunin  kungiyar  ko 
kokarin  yakin  ta?  Idan  haka  ne,  ta  yaya? 

•  Me  kuke  ganin  ya  sa  hadin  gambizar  JAG  yayi  nasara?  Wadanne 
dalili  ne  suka  jawo  nasararta? 

•  Wace  irin  rawa  hanyoyin  sadarwa  suka  taka  wajen  samarwa  dokar 
DVA  goyon  baya? 

•  Ta  yaya  hanyoyin  sadarwa  a  unguwarku  suka  bada  armashi  ga  al 

'amuran  yancin  mata?  Wadanne  irin  dabaru  na  kasarku  zaku  iya 
amfani  da  su  domin  ku  jawo  hankalin  hanyoyin  sadarwa  da  goyon 
bayan  su  ga  mazabar  ku  da  doka  da  tattaUn  arziki  da  zasu 
taimakawa  mata? 


Wannan  an  rubuta  a  tsamakon  littattafai  da  suka  aiko  da  tattaunawa  a  waya  da  Zainah 
Anwar  a  Janairu  3,  2001  da  Ivy  Josiah  a  Janairu  4,  2001  wanda  Women's  Leaming 
Partnership  tayi. 


112 


•  Ko  akwai  kamanni  a  yadda  za'a  raba  nauyi  tsakanin  kungiyoyi  da 
kuma  yadda  za'a  raba  nauyi  tsakanin  yan  kungiya  daya? 

•  Zaku  iya  tuna  wani  misali  inda  kafa  hadin  gambiza  ya  taimaka  a 
abinda  aka  sa  agaba?  Ku  jera  amfani  da  kuma  rashin  amfanin 
wannan. 

•  Wadanne  abubuwa  ne  kungiya  zata  karfafa  ko  'ya'yan  kungiya 
zasu  karfafa  domin  samun  nasarar  hadin  gambiza? 

•  Wadanne  ma'auni  zaku  yi  amfani  dasu  wajen  auna  nasara? 
Aiki:  Gina  Kungiya  Ta  Ilmantarwa  (Kashi  Na  1) 

Bada  sa'a  daya  da  munti  15  domin  wannan  aikin. 

1 .  Raba  masu  zama  zuwa  kananan  kungiyar  na  mutane  uku  ko  hudu 
domin  su  fito  da  wani  al'amarin  zamantakewa  (ko  na  unguwa,  ko 
na  kasa,  ko  kuma  wanda  ya  shafi  duniya  gaba  daya)  wanda 
dukan  yan  kungiya  zasu  so  su  tattauna.  Al'amarin  zai  iya  zama 
babba,  kamar  kawo  karshen  halin  yunwa  ko  yancin  mata, 
kokuma  al'amarin  zai  iya  zama  akan  wani  abu  musamman  da 
kayyadaddan  wuri  ko  lokaci,  kamar  tsarkake  wani  tabki  dake 
kusa,  ko  sauya  tsawon  lokacin  makarantar  dalibai. 

2.  Idan  an  fito  da  al'amari  guda  daya  da  duk  aka  yarda  akai,  sai 
'yan  kungiyar  su  tattauna  yadda  zasu  kafa  kungiya  ko  kaddamar 
da  yakin  tinkarar  wannan  al'amarin,  kuma  su  tattauna  me  yasa 
suke  yanke  shawarar  da  suka  yanke.  Cikin  abubuwan  da  ya 
kamata  a  duba  wajen  kafa  kungiya  sune: 

•  Sunan  kungiya. 

•  Bayanin  hangen  nesan  kungiya. 

•  Manufofin  kungiya 

•  Yawan  ma'aikata  da  kwarewar  su. 

•  Amfani  da  masu  sa  kai,  idan  da  akwai,  da  kuma  yadda 
za'a  amfana  da  yunkurin  su. 

•  Yadda  za'  a  rinka  yanke  shawarar  kungiya. 


113 


•  Yadda  za'  a  raba  nauyin  kungiya. 

•  Menene  aiki  ko  hidima  ta  farko? 

•  Menene  aiki  ko  hidima  na  biyu? 

•  Ka'idar  auna  nasara  ko  cimma  buri. 

3 .       Za'  a  zabi  wata  mai  rubuta  rahoto  a  cikin  kowace  karamin 

kungiya  da  zata  yi  mbutun  bayyana  kungiya,  da  kuma  hanyoyin 
da  suka  bi  har  duk  suka  yarda  kan  sunan  kungiya,  da 
manufofinta,  da  tsarinta  da  sauransu.  A  zama  na  gaba,  za'a  nemi 
kowacce  mai  rubuta  rahoto  tayi  wa  mahalarta  bayanin  kungiyarda 
suka  tattauna.  Za'ayi  wa  duk  yan  karamin  kungiya  tambayoyi 
game  da  yadda  suka  yanke  wasu  shawara. 


114 


115 


A  kungiyan  koyo, 
shugabanci  ba  ya  samuwa  sai  ta  hanyar  tattaunawa. 
"Tubalan  Ginin  Jagoranci" 


ZAMA  NA  12: 


Yaya  Zamu  Bayyana  Kungiyar  Da  Tayi  Nasara 
Makasudin  Zama 

•  Domin  a  tattauna  muhimmancin  cudanyar  iyawa  da  ilimi  saboda 
kyautata  manufofin  kungiya. 

•  Domin  mahalarta  suyi  cudanyar  bayanin  kungiyar  da  ta  yi  nasara. 

•  Domin  ayi  zuriin  duba  ga  irin  kungiyoyin  da  kananan  kungiyar 
taro  suke  tunanin  kafawa,  yaya  ingancin  manufofinsu  da  kuma 
dnmaburi? 

•  Domin  ayi  tunani  akan  manufofin  wannan  bitar  da  kuma  abinda  ta 
cinma  cikin  zama  goma  sha  bi^oi  da  akayi. 

Abun  La'akari:  Jagorar  bangaren  koyarwa  a  cikin  wannan  littafin  ta 
bada  daman  wasu  shawarwari  akan  yadda  za'a  kammala  wannan  bitar 
koyarwar.  Mahallarta  zasu  iya  shirya  wata  karamar  waUma  domin  nuna 
karshen  bitar,  ko  kuma  zasu  so  su  fada  wa  junansu  game  da  ra^oiwarsu 
domin  su  tsayarda  sadarwa  tsakaninsu.  Abu  muhimmi  ne  kuma  a  rabar 
da  takardun  gwada  amfanin  halariar  bita,  kuma  abada  isashen  lokaci  a 
zama  na  karshe  domin  kowa  ya  cike  takaddar. 

Shawarwari  don  Gudanarwa 

Karanta  a  bayyane  wannan  labarin  na  kafa  Kotun  Larabawa.  Tattauna 
tsakanin  masu  zama  ko  kotun  ta  gamsarda  ka'idar  da  suka  tsayar  na 
gwada  kungiyar  da  tayi  nasara.  Tambayoyin  da  zasu  biyo  baya  zasu  iya 
taimakawa  wajen  jagorar  tattaunawa. 

A  zaman  bayan  nan,  an  sa  masu  zama  su  rarrabu  cikin  kananan 
kungiyoyi  domin  su  tattauna  kafuwar  irin  kungiyar  da  suke  tunanin  su. 
Bayan  tattaunawar  zaman  yau  game  da  Kotun  Larabawa,  kowace  mai 
rahoto  dake  zama  na  1 1  zata  bayyana  irin  kungiyar  da  suka  yi  tunani 
akai,  tare  da  bayanin  yadda  suka  tsara  kungiyar  haka  da  kuma  dalilin  da 
yasa  suka  tsara  ta  haka.  Masu  zama  zasu  yi  kyakyawan  nazari  akan 
manufa,  tsari  da  kuma  aikace-aikacen  kowace  kungiya  sannan  suyi 
tambayoyi  domin  a  taimakawa  kowace  karamar  kungiya  wajen  warware 
yadda  kungiyar  da  suka  yi  tunani  zata  cinma  burinta. 


117 


Wannan  zaman  da  aikin  da  zai  biyo  baya  za'a  iya  tattaunasu  a  cikin 
zaman  ko  kuma  a  cikin  kananan  kungiya  (Dubi  Karin  Bayani  na  "A" 
domin  cikekken  bayani). 


Kotun  Larabawa  Na  Dundundun  Domin  Kare 
Hakkin  Mata 

Kotun  Larabawa  na  dundundun  domin  kare  musguna  wa  mata  ya 
kafu  ne  tsakanin  Nuwamba  30  zuwa  Disamba  1,  1996yayin  taron 
kungiyoyin  Larabawa  da  ba  na  gwamnati  ba  da  aka  yi  a  Rabat, 
Morocco.  Kafa  Kotun  Larabawan,  kamar  yadda  aka  sanshi, 
yabawa  wasu  da  suke  ganin  ba  zai  yuwu  ba  mamaki,  saboda 
wasu  sun  tsaya  tsayin-daka  akan  cewar  musguna  ma  mata  da 
yan'  mata  tamkar  cuta  ne  a  cikin  al'adar  Larabawa/Musulmai  da 
ma  kowace  al'umma.  Ko  kuma  suna  ganin  abu  ne  da  za'a  iya 
karewa  ba  wajen  hulda  tsakanin  maza  da  mata  ba,  ko  kuma  suna 
ganin  ba  wata  matsala  bane.  Ko  da  yake,  mata  da  maza  da  suka 
yi  aiki  domin  kafa  Kotun  Larabawan  sunyi  ne  domin  su  nuna 
cewar  masu  shakka  sunyi  kuskure.  Kafa  kotun  yafaru  a  ba  zata 
ga  masu  lura  da  abubuwa,  amma  kafuwar  ta  samu  ne  sakamakon 
musgunawa  da  wadan  da  su  ka  taba  fuskanta  suka  bada  shaida, 
da  kuma  kokarin  wadan  da  suke  neman  kawar  da  masifar. 

A  shirye  shiryen  bangare  daya  na  duniya,  na  taron  Majalisar 
Dinkin  Duniya  Kan  Mata  na  hudu,  maza  da  mata  daga  al'umman 
Larabawa  goma  sha  hudu  sun  taru  a  Beirut  Lebanon  a  watan 
Yuni,  1995.  Wadanda  suka  tsira  daga  musgunawar  maza  da 
kuma  masu  magana  a  daina  irin  haka,  sunyi  jaruntaka  wajen 
daga  muryoyinsu  yadda  ba  'a  taba  yi  ba  ta  hanyar  bada  shaida. 
Sun  bayyana  dalla  dalla  yadda  su  da  wasu  mata  suka  jure 
musgunawa  daga  hannun  mazajensu  da  al'ummarsu.  Jin 
wadannan  masu  shaidan  ya  karfafa  imanin  da  mutane  ke  dashi 
cewar  tushen  musguna  ma  mata  na  tare  da  raunin  matsayin  mata 
da  yan '  mata,  karancin  kiwon  lafiya,  ilmi  da  damawa  da  su 
wajen  yanke  shawara  a  al'adun  duniyar  Larabawa.  Masu  taro  a 
Beirut  sun  hada  shawara  akan  cewar  dole  ne  su  tinkari  wannan 
matsalar  domin  su  jagoranci  yanci  yan  Adam  na  Mata  sosai. 

Cikin  shekara  daya  da  rabi  bayan  nan,  masu  neman  taimako, 
masu  bincike  da  wadanda  suka  tsira  daga  ta'addanci  sun  hada 
kai  domin  su  kirkiro  manufofinsu  da  tsara  dabaran  aiki. 
Bukatarsu  ita  ce  sufito  da  batun  musguna  ma  mata,  su  dauko  shi 


118 


dagafagen  iyali  ya  zamo  abinda  za'a  rinka  tattaunawa  afili 
cikin  jama'a,  kuma  su  raya  wata  hanyar  da  za'afuskanci 
matsalar  da  take  ciwa  mutane  tuwo  a  kwarya  a  bangarorin 
al'ada,  siyasa,  zamantakewa  da  tattalin  arziki.  Cudanya 
tsakanin  mutanen  kan  abinda  suka  sani  da  suka  taba  dandanawa, 
da  kuma  manufa  daya  da  suke  da  shi  ya  jawo  kafuwar  kotun 
dundundun  mai  saukin  kai  da  ke  zama  lokaci  zuwa  lokaci  a 
bangarorin  duniya  domin  aiwatar  da  ayyuka. 

Kotun  Larabawa,  wanda  cibiyarsa  ke  Beirut  kuma  inda  mai 
gudanar  da  aikinsa  ke  zaune,  wakilinsa  na  bude  ga  dukan 
wandanda  suka  yarda  kuma  suka  goyi  bayan  manufofinsa. 
Wakilan  kotun  ba  suyiwa  kotun  ganin  kotunan  da  aka  saba  dasu, 
wato  inda  ake  jayayya  kan  kara,  maimakon  haka,  suna  ganin 
kotun  ne  a  matsayin  wani  sabon  wurin  kwanciyar  hankali  da 
babu  irinsa  na  mata,  domin  tattauna  musguna  ma  mata  da  yadda 
za'ayi  maganin  sa.  Saboda  haka  zaman  kotun  ya  zama  tamkar 
zaman  jin  kokekoken  jama  'a,  maimakon  musu  da  jayayya 
tsakanin  masu  kara  da  masu  kare  kansu.  Kasancewar  kotun 
Larabawan  mai  saukin  tsari  ya  sa  wakilansu  sun  gane  bukatun 
mutane  da  al'ummomi  da  kuma  halinda  suke  ciki. 

Tun  lokacin  da  aka  kafa  kotun,  yafi  maida  hankali  ne  kan  kawar 
da  musguna  ma  mata  da  yan '  mata  iri  hudu,  sune,  zalincin  aure 
kamar  zagi  da  cin  mutunci,  musgunawa  sakamakon  saki, 
musgunawa  da  kefaruwa  dangane  da  rikon  yara  da  kuma 
musgunawan  da  ya  danganci  matsalar  dukiya.  Dabarar  aikin 
kotun  Larabawa  ta  kunshi  zakulo  da  kuma  rubuta  duk  al  'amuran 
da  su  ka  shafi  musgunawa  don  jama'a  su  sani,  dubawa  tare  da 
kyamar  duk  abubuwan  da  ke  ingiza  musgunawa,  yin  shishigi 
cikin  gwamnati  da  kuma  cikin  kungiyoyi  da  ba  na  gwammanti  ba 
domin  su  dau  matakai  masu  karfi  da  zasu  tabbatar  wa  mata 
yanci  da  mutuncin  jikinsu,  da  kuma  taimakawa  wajen  kawo 
sababbin  dokoki  tare  da  gyara  wadanda  ake  amfani  da  su  domin 
kare  yancin  mata  da  na  yan  mata.  Kotun  ba  zai  iya  tilasa  wa 
mutane,  kungiyoyi  ko  gwamnati  su  dau  mataki  ba;  ingancin 
aikinsa  zai  dogara  ne  akan  damarar  aikin  wakilan  kotun  domin 
ya  kai  kauda  musguna  ma  mata. 

Bada  dadewa  ba  Kotun  Larabawan  tafara  maida  hankali  kan 
ayyuka  guda  biyu  da  wakilan  kotun  suke  ganin  sun  zama  dole: 
Sake  duba  da  kuma  gyara  dokokin  da  suka  shafi  matsayin  mutane 
a  cikin  al'ummomin  Larabawa,  da  kuma  matsawa  gwamnati 
domin  ta  bada  abubuwan  bukata  ga  wadanda  suka  tsira  daga 
ta  'addanci  kan  mata.  Kotun  Larabawan,  wanda  yanzu  ya  cika 


119 


shekaru  hudu  da  kafuwa,  ya  ci  gaba  da  al  'adar  sauraron  shaidun 
wadanda  wuyarsu  da  wahalhalunsu  da  nasarorinsu  suka  zama 
abin  ingizawa  da  jagora  ga  wadanda  suke  gwagwarmayar  kare 
mata  a  cikin  al'ummarsu  ko  a  lardinsu.  Koyo  da  kotun  yake 
dada  yi  saboda  karin  wakilai  da  yake  samu,  kotun  yanzu  tana 
jagorantar  yunkuri  a  lardinsu  na  kare  musguna  ma  mata  ta 
hanyar  hakuri,  juriya  da  saduwa  da  wadanda  suke  da  bukata  da 
wadanda  suke  da  taimakon  da  zasu  bada?^ 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Wadanne  halayen  da  ake  ciki  ne  suka  kai  ga  kafa  Kotun 
Larabawa? 

•  Wadanne  ne  muhimman  bukatun  Kotun  Larabawa?  Wadanne 
dabarun  aiki  ne  wakilan  kotun  suka  dauka  domin  cimma  bukatun 
su? 

•  Ta  wace  hanya  ne  labarin  wace  aka  musguna  ma  na  iya  ma  mai 
musguwa  ciwo? 

•  Wane  tasiri  ne  sauranron  shaidu  yayi  kan  wadanda  suka  taru  a 
Beirut  a  1995?  Me  yasa  kotun  Larabawa  yaci  gaba  da  al'adar 
sauraron  shaidu? 

•  Zaku  iya  yin  tunanin  wata  hanya  daban  da  Kotun  Larabawa  zata 
iya  gudana  da  wata  gwamnati  ko  gwamnotoci  ne  suka  kafa  shi? 
Ta  wace  hanya  ce  kungiyarda  gwamnati  ta  kafa  zata  banbanta  da 
Kotun  Larabawa  yadda  take? 

•  Wadanne  fuskokin  Kotun  Larabawa  ne  suka  taimaki  mata  wajen 
samun  nasarar  cimma  manufartasa? 

•  Menene  kotun  zata  yi  domin  tabbatar  da  cigabar  nasara  da 
amfaninta? 

•  Ta  yaya  kotun  zata  auna  ingancinta?  Wadanne  alamu  ko 
ma'auni  zata  yi  amfani  da  su? 

•  Wace  rawa  na'urar  fasaha  zata  taka  wajen  sadarwa  tsakanin 
wakilan  kotun  daga  kasashen  Larabawa? 


Wannan  labari  akan  Kotun  Larabawa  Na  Dundundun  Domin  Kare  Hakkin  Mata  an 
samo  daga  http://www.arabwomencourt.org/. 


120 


Wadanne  ne  alamun  kungiyar  da  ta  yi  nasara?  Wanne  cikin 
alamunnan  kotun  ta  cinma? 


Darasi:  Gina  Kungiya  ta  Dmantarwa  (Kashi  Na  2) 

A  bada  kamar  awa  daya  don  wannan  darasi. 

1 .  Masu  rubuta  rahoto  daga  kowane  karamar  kungiya  a  zama  na  1 1 
zasu  bada  rahoton  kungiyar  ta  da  sukayi  tsarinta  da  ayyukanta  da 

kuma  dabarun  da  karamar  kungiyar  ta  bi  domin  yanke 
shawarwarin  ta.  Kafin  mai  rubuta  rahoto  ta  farko  ta  fara,  mai 
gudanarwa  ko  wata  mai  sa  kai  zata  karanta  al'amuranda  suka 
biyo  da  masu  zama  zasu  yi  la'akari  da  su  wajen  tattauna  kungiyar 
da  kowace  karamar  kungiyar  ta  zana. 

•  Wn  wannan  kungiyar  na  yi^oiwa? 

•  Ko  tsarinta  da  manufoiinta  suna  da  saukin  da  zata  iya 
cigaba  kuma  ta  rayu  a  wasu  sabobbin  yanayi? 

•  Ko  kungiya  zata  iya  dogaro  da  karfin  maikatanta  da  masu 
sakai? 

•  Ko  ayyukanta  zasu  sa  ta  cimma  burinta? 

•  Ko  kungiy  ar  zata  cinma  ma'  auninta  na  gwada  nasara  ko 
na  gwada  ingancinta? 

•  Kungiyar  ta  ihnantarwa  ce?  Me  yasa  haka  ne  ko  me  yasa 
ba  haka  ba? 

2.  Dadin  dadawa  kan  tattauna  tsari  da  ayyukan  kungiyoyin,  masu 
zama  zasu  duba  yadda  kowace  karamar  kungiya  ta  yanke 
shawararta.  Bayan  kowace  mai  rubuta  rahoto  ta  bayyana 
kungiyarsu  kuma  sauran  sun  duba  sosai,  sai  masu  zama  su 
tattauna  tambayoyi  na  gaba. 

•  Ta  yaya  karamar  kungiya  suka  raba  nauyi? 

•  Ta  yaya  suka  kawo  ga  yanke  shawara? 

•  Ko  akwai  kamannin  cewar  yawancin  yan  kananan 
kungiyar  sun  yarda  akan  zabinsu  da  dalilan  zabin? 


121 


•  Menene  abinda  yafi  wuya  cikin  wannan  gwajin  aikin? 

•  Me  akafi  jin  dadi  game  da  wannan  gwajin  aildn? 

•  Ko  akwai  wata  yar  kungiyar  da  take  tunanin  tabbatar  da 
irin  kungiyar  da  sukayi  nazari  akai  ko  wani  bangaran 
abinda  suka  yi? 

Tambayoyin  Auna  Fahinta 

Mai  gudanarwa  ko  wata  mai  sa  kai  ta  rubuta  akan  allon  bango  yayin 
tattaunawa  na  gaba. 

•  Me  kuka  yi  fatan  amfana  a  wannan  zaman  koyarwa  kuma  kuka 
amfana? 

•  Kun  kula  da  wasu  manufofin  zaman  bita  da  baku  cimma  ba?  In 
haka  ne  wadanne  ne? 

•  Akwai  sauki  wajen  tattaunawa  tare  yayin  zaman?  In  haka  ne, 
menene  dalili? 

•  Menene  ku  ka  so  ko  bakuso  ba  gameda  tsarin  zaman? 

•  Menene  abin  zaburarwa,  ko  abin  jindadi,  ko  aiki  ko  abinda  aka 
gani  mafi  kayatarwa  yayin  zama  12?  Me  yasa? 

•  Wadanne  darussa  ko  ra'ayoyi  na  musamman  kuka  amfana  cikin 
zaman,  da  zakuyi  kokarin  aiwatarwa  a  naku  aikin?  Yaya  zaku 
sanya  halinku,  ko  tsammaninku,  ko  zabinku  nan  gaba  sakamakon 
wannanzaman? 

•  Wadanne  irin  sauye  sauye  zaku  bada  shawarar  ayi  a  zama  na 
gaba? 


122 


Takardar  Auna  Masu  Zama  Da  Mai 
Gudanarwa 


Na 

Shirin  Horo  Kan  Jagoranci 

Aima  iyawa  game  da  horo  kan  jagoranci  a  wannan  zaman  da  na  mai 
gudanarwa.  Ki  yi  amfani  da  mataki  guda  biyar  na  kasa  wajen  sliigar  da 
wanda  yafi  dacewa  da  bayanen  da  suke  biye  gaban  ko  wane  bayani. 

Auna  iyawa  da  zaki  yi  a  acircene  idan  ba  kina  so  ki  rubuta  sunanM  ba  ne. 

5  =  Na  yarda  kwarai,  4  =  Na  yarda,  3  =  Wannan  al'amarin  bai  dameni 
ba,  2  -  Ban  yarda  ba,  1  =  Ban  yarda  ba  sam 

Bitan  Horo  Kan  Shugabanci: 

1 .  Kasancewa  ta  cikin  wannan  zaman  horon  j  agoranci  ya  bani 
damar  nazari  kan  al'amuran  rayuwa  ta  na  kullum. 

2.  Kasancewata  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci  ya  rage, 
da  sannu  sannu,  cijewa  ta  wajen  bayyana  ra'ayoyina  ga  wasu. 

3 .  Kasancewa  ta  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci  ya 
habbaka  kwarewa  ta  wajen  sauraro. 

4.  Kasancewa  ta  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci  ya 
habbaka  iyawata  wajen  sadarwa  da  sauran  mutane  da  kyau. 

5 .  Kasancewa  ta  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci  ya  kara 
mun  karfin  kwanciyar  hankali. 

6.  Kasancewa  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci  ya  ingazani 
da  nayi  tunani  kan  hangen  nesa  ta  domin  samun  al'umma 
mafikyau. 

7.  Kasancewa  ta  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci  ya  ingaza 
zuciyar  sa-kai  dita. 

8.  Kasancewa  ta  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci  yasa 
naga  kimar  aiki  tare  game  da  tinkarar  matsalolinda  suka  shafi 
iyali  na  al'umma  ta 


123 


9.  Kasancewa  ta  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci 
shugabanci  ya  bani  damar  samu  kawaye  da  abokan  aiki  wadanda 
zan  iya  tattauna  damuwata  ta  kaina  da  ta  aiki  dasu  da  kwanciyar 
hankali  tafarkin  neman  sauya  rayuwata  da  na  al'ummata. 

10.  Kasancewa  ta  cikin  wannan  zaman  horon  kan  jagoranci  ya  ingaza 
kaunata  ta  koyon  na'urorin  zamani  da  yadda  zasu  karfafa  mata. 

1 1 .  Cudanya  da  wasu  da  aka  yi  a  wannan  zaman  horon  jagoranci  ya 
bani  damar  gane  muhimmancin  shigar  mata  cikin  matakan  yanke 
shawara  a  cikin  al'ummata. 

12.  Tattauna  wasu  misalai  daga  wurare  dabandaban  na  duniya  hanya 
ce  mai  amfani  wajen  duban  kalu-bale  da  kuma  dama  da  ke  akwai 
wajen  yin  jagoranci. 

13.  Kasancewar  cikin  aikace  aikacen  gwaji  na  koyo  hanya  mai 
amfani  wajen  duban  kalu  bala  da  kuma  dama  da  ke  akwai  wajen 
yin  shugabanci. 

14.  Na  yi  imanin  mata  da  maza  zasu  amfana  daga  kasancewa  cikin 
wannan  zaman  horon  jagoranci. 

15.  Zan  shawarci  mutane  daga  cikin  iyalina,  kawaye  na  da  abokan 
aiki  na  su  hallarci  irin  wannan  zaman  horar  koyarwa. 

A  fiUnda  aka  bari  nan  kasa  ko  a  bayan  takaddar  za  ki  a  iya  yin  bayani 
akan  ko  wane  bangare  na  wannan  zaman  da  kika  so  ko  da  baki  so. 
Wadanne  shawarwari  zaki  bada  domin  inganta  wannan  zaman  horon 
koyarwa  ta  yadda  zai  amfani  da  kuma  yafi  yin  dai  dai  da  bukatan  ki  da 
na  al'umarku?  Saki  jiki  wajen  tattauna  matsalohn  irin  jagoranci  da  kika 
sani,  kuma  wajen  bada  shawara  akan  aikace  aikace  gwaji  na  koyo,  da 
al'amura  da  suke  da  kyau. 

Mai  Gudanarwa: 

1 .  Mai  gudanarwa  ta  tafiyar  da  zaman  yadda  ya  kamata  -  da  saurin 
da  ba  zai  ishi  masu  zama  ba  ko  yasa  su  gaji,  kuma  a  hankaU 
domin  su  samu  damar  amfana  daga  misalan  jagoranci  da  kuma 
aikace  aikacen  gwaji  da  aka  kawo. 

2.  Mai  gudanarwa  ta  kirkiri?  yanayin  da  masu  zama  zasu  iya  yin 
magana  cikin  natsuwa  game  da  muhimman  abubuwan  da  suka 
shafi  damuwarsu  na  kansu  da  na  aiki. 


124 


3.  Mai  gudanarwa  ta  nuna  shirin  ta  na  tattauna  abubuwan  da  ta  taba 
dandanawa  a  rayuwarta  tare  da  masu  zama  domin  ta  tuntubo 
tattaunawa. 

4.  Mai  gudanarwa  ta  bawa  masu  zama  damar  su  gane  kalu  bala  da 
damar  dake  akwai  wajen  yin  shugabanci. 

5.  Mai  gudanarwa  tayi  marhaban  da  shawarwarin  masu  zama 
dangane  da  al'amuran  da  suka  fi  kamata  a  duba  kuma  ta  maida 
zaman  daidai  da  bukatun  su. 

A  filin  da  aka  bari  na  kasa  ko  a  bayan  takaddar,  kin  iya  ym  bayani  kan 
ko  wane  bangare  na  yadda  kika  ga  mai  gudanarwa,  wanda  kika  so  ko 
wanda  baki  so  ba.  Wadanne  shawarwari  zaki  bawa  wannan  mai 
gudanarwa  domin  ta  inganta  zama  na  gaba  ta  yadda  zai  zo  daidai  da 
bukatun  masu  zama  kuma  ya  amfane  su.  Saki  jiki  wajen  bada  shawara 
kan  yadda  za'a  shirya  zaman  koyo,  yadda  za'a  shirya  aikace-aikacen 
gwaji,  kuma  yadda  za'a  duba  wasu  al'amura  da  ya  kamata  a  duba  amma 
ake  banza  da  su,  da  kuma  sauransu. 


Mun  gode  da  wannan  amsar.  Gudummawar  da  kika  bada  na  da 
muhimanci  ga  Kungiyar  mu  (Women's  Learning  Partnership)  da 

  (sa  sunan  kungiyarku  ta  gida)  suke  kokarin  zana  da 

kuma  aiwatarda  wannan  shirin  horon  kan  jagoranci. 


125 


126 


Karin  Bayani 


128 


Karin  Bayani  Na  A 


Dabarun  Gudanarwa 

Akwai  dabaru  da  dama  da  masu  gudanar  da  bita  kanyi  amfani  da  su 
domin  samar  da  tattaunawa  cikin  jin  dadi.  Domin  bunkasa  amfani  bita, 
yana  da  amfani  idan  mai  gudanarwa  ta  zama  mai  sassauci  game  da  fasali 
tsarin  nmantarwa.  A  nan  kasa  akwai  jerin  dabarun  wadanda  da  damar  su 
anyi  amfani  da  su  a  cikin  wannan  dan  littafi.  Kina  iya  amfani  da  wasu 
daga  cikin  su  domin  wasu  zama,  ko  kuyi  amfani  da  wasu  dabam  naku  na 
kanku  da  zasuyi  amfani.  Amma  muhimmi  shine  sanin  cewa  babu  wata 
lianya  daya  ta  ilmantarwa.  Muddin  zaman  ya  cika  ka'idojin  na  inganta 
sani,  kuma  mai  nishadantarwa  -  ki  na  kan  hanya  madaidaiciya. 

Kissoshi:  Kissoslii  suna  bada  misalai  na  kwarai  game  da  zabi  da  wasu 
suka  fuskanta  a  rayuwa  da  kuma  irin  yanke  shawara  da  suka  dauka.  A 
zama  irin  na  bita  kissoslii  suna  bawa  mahalarta  daman  kwatanta  tasu 
rajoiwar  da  zabi  da  suka  yi,  da  na  wasu  yadda  zasu  taimaka  musu  yin 
tunani  akan  kokarin  su  tare  da  burin  su. 

Hotuna  da  zane  zane :  Hotuna  da  zane  zane  na  abin  da  mutane  kan 
yi  ko  fada  wasu  dabarun  gudanarwa  ne  masu  nishadantarwa,  da  kuma 
samar  da  tattaunawa  akan  dabarun  sadarwa.  Zane  zane  sukan  iya  sadar 
da  matsaloli  manya  su  kuma  samar  da  tattaunawa  mai  dacewa.  Saboda 
haka  masu  gudanarwa  na  iya  amfani  da  wadannan  wajen  tattaunawa  a 
kungiyance  ko  a  kashi  -  kashi. 

Kagaggun  Labarai:  Kagaggun  labarai  da  suka  shafi  abin  da  bita  ta 

sa  a  gaba  zasu  iya  amfani  a  wajen  bita.  A  karanta  su  ko  a  fade  su  sannan 
a  tattauna  akan  su.  Kagaggen  labari  ba  kamar  labaran  da  suka  faru  ba, 
zai  rage  samun  gardama  tsakanin  mahalarta  masu  bambancin  ra'ayi. 
Misafi,  maimakon  yin  amfani  da  labari  akan  wani  jagora  ko  darakta  ko 
shugaba  daya  gudanar  da  wani  abu  ba  bisa  ka'ida  ba,  zai  fi  sauki  idan 
aka  yi  amfani  da  kagaggen  labari  yadda  laifukan,  ko  kura  kuran  basu  da 
nasaba  da  wani  ko  wata  a  wajen  bita  ko  wanda  wata  mai  halarta  ta  sani. 

Kwarya  -  Kwaryar  Hira:  Wani  lokaci,  wasu  matsaloli  suna  da 

girman  da  baza  su  sami  tattaunawa  a  yawan  jama'a  ba.  A  irin  wannan 
hali  kwarya  -  kwaryar  liira  (fish  bowl  conversation)  zata  bada  damar 
tattauna  matsalar  ga  duka  mahalarta  ba  tare  da  kura  kuran  da  za  su  faru 
ba  a  taro  mai  girma.  A  irin  wannan  wasu  daga  mahalarta  bijoi  -  zuwa 
shida  zasu  fita  gaban  kowa  da  kowa  su  yi  sharhi,  su  tattauna  akan 
matsalar  a  zurfafe  har  tsawon  kamar  minti  goma.  A  wasu  lokuta  sauran 


129 


masu  sauraro  na  iya  tofa  albarkacin  bakin  su  game  da  abin  da  masu 
tattaunawa  suka  fada,  yayin  da  a  wasu  lokutan  kuma  sai  masu 
tattaunawar  sun  kammala  sannan  a  kunguyance  sai  a  tattauna  akan 
abinda  masu  hirar  suka  fada  ko  suka  yi  a  yayin  hirar  darussan  dake  cikin 
littafin  nan  za'a  iya  gudanar  dasu  ta  irin  wannan  hanya. 

Dabarun  sakin  jiki  da  motsa  jiki:  Manufar  wadannan  itace 
taimakawa  mahalarta  su  saki  jiki  su  saba  da  juna  ta  yadda  zasu  sami 
sakewa  suyi  magana  a  cikin  taro.  Mn  wadannan  akasari  akan  amfani  da 
sune  a  farko  farkon  zaman  bita.  Amma  zasu  yi  amfani  a  kowane  lokaci  a 
cikin  bitar  domin  wasu  dalilai.  Dole  irin  wadannan  dabam  su  kasance 
masu  sauki  ga  kowa,  wadanda  kuma  baza  su  jawo  wata  matsala  a  tsakani 
mahalarta  ba  Mafi  yawan  wadanda  aka  yi  amfani  da  su  tambayoyi  ne  da 
aka  tsara  su  yadda  kowacce  a  cikin  mahalarta  zata  bayyana  wani  abu 
game  da  kanta  amma  ba  na  asiri  ba.  Misali  "idan  kika  sami  kudi  masu 
yawan  gaske,  kuma  zaki  kashe  su  wajen  sayawa  iyalin  ki  wata  kyauta, 
wace  irin  kyauta  zaki  saya"?  Ko  kuma  "da  ace  ke  wata  tsiro  ce,  wace 
irin  tsiro  zaki  zama,  kuma  me  yasa"?  Ko  "wane  abinci  kika  fi  so,  kuma 
me  yasa"?  Masu  gudanarwa  zasu  kasance  masu  zurfin  tunani  wajen 
amfani  da  irin  wadannan  dabaru,  domin  su  kasance  abin  nishadi. 

Mujallu:  A  wasu  lokuta,  masu  gudanarwa  su  kan  sa  mahalarta  su 

rubuta  ra'ayoyin  su  game  da  zaman  bita  da  kuma  abinda  suka  koya. 
Mai  gudanarwa  na  iya  kebe  wani  lokaci  a  karshen  kowane  zama  domin 
rubuta  irin  wannan  rahoto,  kokuma  ta  bawa  mahalarta  zabin  yin  hakan  a 
gidajen  su.  A  wasu  lokuta  mahalarta  na  iya  karanto  irin  abinda  suka 
shigar  cikin  nasu  mujallu  don  sauraron  sauran  mahalarta  a  farkon 
kowane  zama  ko  a  karshe.  Hakanan  kuma  mahalarta  suna  da  zabin  suyi 
musayar  mujallun  da  junan  su. 

Labarai:  Labarai  da  duka  mahalarta  suka  sani  na  yau  da  kullum  za'a 
iya  amfani  wajen  samar  da  tattaunawa.  Misali  wani  labari  da  wata  jarida 
ta  buga  game  da  wani  aiki  muhimmi  da  wata  mace  yar  siyasa  tayi  ko 
take  yi  zai  iya  samar  da  tattaunawa  akan  shigar  jagoranci  da  tabbatar  da 
hangen  nesa. 

Kawance:  Sau  da  dama  a  cikin  bita  akan  sami  mahalarta  da  basu  da 
sha'awar  suyi  magana  a  cikin  taro.  Saboda  haka  kasa  taron  kashi  kashi, 
ko  bi^oi  bi^oi  zai  taimakawa  irin  wadannan  suyi  aiki  tare  da  wasu.  Bayan 
wannan  sai  kowa  ya  koma  mazauninsa  domin  a  dore  da  tattaunawar  a 
inda  ra'ayoyin  da  tunanin  masu  jin  kunya  zai  samu  faduwa  daga 
abokiyar  tata  da  suka  tattauna  tare.  Amma  a  irin  wannan  tsari 
muhimman  abubuwan  da  aka  fada  sune  za'a  tattauna  kurum. 


130 


Tambayoyi  da  Amsoshi:  Tabbataciyar  hanyar  gudanarwa  ita  ce 
tayin  tambayoyi  da  amsoshi  domin  jan  ragamar  tattaunawa.  Irin  wannan 
hanya  ita  ake  kira  "Q  &  A"  ko  "Question  &  Answer".  Aikin  mai 
gudanarwa  a  nan  shine  ta  yi  tambaya  da  zata  kai  ga  samun  amsa  da  zata 
fadada  tattaunawar.  Tambayoyi  da  zasu  bukaci  gajerun  amsoshi  basu  da 
amfani  sosai.  Kuma  kada  mai  gudanarwa  tayi  tambayar  da  ta  san  cewar 
amsarta  guda  ce  kawai.  Ba  aikin  ta  bane  ta  koyar  da  abinda  yake  daidai 
ba,  illa  ta  samar  da  tattaunarwa  mai  dorewa. 

Ararriyar  Magana:  Domin  bun  kasa  zaman  bita,  za'a  iya  tambayar 
mahalarta  su  samo  wata  magana  da  wani  fitaccen  mutum  ya  fada  ko  aka 
ruwaito  a  wani  littafi,  mai  ma'ana  domin  a  tattauna  a  kanta. 

Wasan  kwaikwayo:  Yin  dan  wasan  kwaikwayo  a  wurin  bita  zai 

baiwa  mahalarta  damar  ji  da  yin  tunani  akan  ra'ayoyin  wasu  wadanda  ba 
nasu  ba.  Akan  baiwa  mahalarta  wani  matsayi  suyi  wasa  kamar 
ma'aikata  da  masu  gidansu,  'yan  sanda  da  jama'ar  gari,  likitoci  da 
marasa  lafiya  da  sauran  su.  Kowace  'yar  wasa  za  ta  tsaya  a  matsayin 
daya  daga  cikin  wadanda  aka  lissafa  a  cikin  hira.  Bayan  sun  tattauna 
kamar  tsawon  minti  10,  duka  kowa  zai  koma  mazaunin  sa  domin  ayi 
sharhi  akan  hirar  tasu. 

Rarraba  Mahalarta  kashi  kashi:  Yin  haka  zai  baiwa  kowa  damar 

shiga  cikin  aiki  da  tattaunawa  sosai.  An  fi  bukatar  kowanne  kashi  ya 
zama  ya  kunshi  mutum  kadan  domin  kowacce  mai  halarta  ta  sami  damar 
shiga  aiki  da  tattaunawa.  Akwai  hanyoyi  dabamdaban  na  kasa  kungiya. 
Mai  gudanarwa  tana  iya  zaben  'yan  kowanne  kashi  domin  a  tabbatar  da 
garwaya  masu  halarta  bisa  shekaru,  kwarewa,  sanin  abin  da  ake 
tattaunawa  akai,  ko  wasu. 

•  Kashi  da  ka:  Mafi  yawan  hanyar  da  ake  kasa  kungiya  itace  da 
ka,  ba  tare  da  wani  tsari  na  musamman  ba.  Misali  idan  mai 

gudanarwa  ta  bukaci  kashi  nawa  take  bukata  sai  masu  halarta  su 
dauki  lamba  iyakar  yawan  kashi  da  ake  bukata.  Duka  masu 
lamba  daya  sune  yan  kashi  daya.  Misali  duka  masu  lamba  suna 
kashi  na  daya.  Masu  lamba  biyu  suna  kashi  na  biyu  har  karshe. 

•  Yin  kashi  bisa  bakin  farkon  suna  (alphabetically):  kina  iya  sa 
mahalarta  su  bi  layi  ko  su  kafa  da'ira  bisa  bakin  farkon  sunan  su 
(alphabetically)  sannan  sai  ki  kasa  iya  yawan  kashin  da  kike 
bukata. 


Yin  kashi  bisa  ranar  haihuwa:  Kina  iya  sa  masu  halarta  sui  layi 
bisa  ranekun  haihuwar  su.  A  fara  daga  1  ga  watan  Janairu  a  kare 


131 


da  3 1  ga  watan  Disamba  Sannan  sai  ki  raba  su  iya  yawan  kashin 
da  Idke  bukata. 

Kalamai  da  Tunani:  Domin  bayyana  dabarun  sadarwa,  musu  da  yin 
sulhu  zai  yi  amfani  a  bada  kalaman  da  tunani  mai  magana  akan  abin  da 
ta  ke  son  bayyanawa.  Ko  kuma  masu  halarta  suna  iya  yin  wasan 
kwaikwayo  a  inda  daya  zata  yi  bayanin  akan  tunanin  wata,  daya  kuma  ta 
maida  tunanin  nan  a  aikace.  Misalimutune  biyu  zasu  yi  kwaikwayo 
akan  kalamai  da  tunanin  wata  da  ke  kokarin  jan  hankalin  mahaifiyarta 
domin  ta  bata  damar  ta  halacci  makarantan  aikin  likita.  Mace  ta  farko 
zata  fadi  abin  da  yarinyar  nan  take  tunani  game  da  halartar  wannan 
makaranta  wanda  zai  hada  da  fatan  ta,  mafarkin  ta  da  damuwar  ta.  Mace 
ta  bijoi  zata  zabi  kalamai  da  zasu  iya  jan  hankalin  mahaifiyar  yarinyar 
nan  ta  yarda.  Bayan  nan  mahalarta  baki  daya  zasu  tattauna  akan 
kalaman  da  aka  zaba  da  kuma  hanyoyin  sadawar  da  tayi  amfani  da  su. 
Yin  hakan  kuma  ga  tunani  da  kalaman  mahafiyar  zai  taimakawa 
tattaunawar  kwarai. 


132 


Karin  Bayani  Na  B 


Sauraro  Mai  Amfani 

Yawancin  mutane  na  ganin  cewa  sauraro  abu  ne  wanda  ake  haihuwar 
mutum  dashi  da  kuma  muke  yi  yau  da  kuUum,  kuma  hakkan  gaskiya  ne. 
Amma  masu  sauraro  na  kwarai,  kamar  masu  jagoranci  na  kwarai,  sune 
wadanda  suke  karuwa  daga  abin  da  suke  ji.  Domin  tabbatar  da  jin  abin 
da  wani  yake  fada  lailai  ne  ki  jingine  tunanin  ki  da  zatan  ki  wanda  zai  iya 
kasancewa  tamkar  hayaniya  ce  wanda  zata  hana  miki  jin  abin  da  ake 
fada.  Kuma  mai  sauraro  na  kwarai  yana  bukatar  kwadaitar  da  mai 
sadarwa  da  yin  magana  ta  hanyar  mai  da  hankali  ga  abin  da  yake  fada 
kuma  yayi  nuni  da  cewar  yana  sauraro  a  lafazi  ko  a  aikace.  A  nan  kasa 
an  baki  misalai  na  taimaka  nuki  yin  sauraro  da  hira.  Ki  gwada  a  wurin 
aiki  ko  gida  domin  gano  wanda  ya  fi  dacewa  da  ke. 

Sauraro 

Jingine  zato:  Jingine  zato  yana  girmama  mai  magana.  Yana  bawa 
tunanin  mai  magana  damar  fahimta  ba  tare  da  gurbatasu  da  zaton  ki  ba. 
Yin  haka  yatabbata  cewa  kin  tabbata  da  abinda  kika  sani  da  kuma  iya 
neman  ikni  batareda  zato  ba.  Mutanen  da  basa  jingine  zato  suna  nuna 
cewa  basu  da  tabbaci  akan  abunda  suka  sani. 

Sa  kanki  a  matsayin  mai  magana:  Dominkifahimcibayanin 
mai  magana  lailai  ne  ki  yi  tunanin  matsayin  ta  Kuyi  tunanin  wacce  irin 

fahimta  tayi  wa  rayuwa,  wacce  gwagwarmaya  ta  sha  da  yasa  tayi  irin 
wannan  tunani.  Ki  yi  tunanin  yadda  zaki  ji  ko  me  za  ki  yi  da  ke  ce  a 
matsayin  ta. 

Ki  bada  Hankalin  ki:  Bada  hankalin  mai  sauraro  kamar  abu  ne 
tabbas  amma  abu  ne  mawuyaci.  Fahimtar  inda  mai  magana  ya  dosa  yana 
da  wahala  musamman  idan  mai  maganar  ta  kasance  tana  maimaita  abin 
datafada  Ko  tayi  amfani  da  wasu  kalmomi  masu  tsauri.  Hakakuma 
idan  sanin  da  ilmin  mai  magana  ya  bambanta  da  na  mai  sauraro.  Amma 
mai  sauraro  na  kwarai  zai  iya  gane  abinda  mai  magana  yake  nufi  ba  tare 
da  yi  mata  mummunar  fahimta  ba. 

Sliiga  aikin  Hira 

Kuyi  nunin  sauraro  a  aikace:  Abin  da  baM  fada  ba  ya  iya  zama 
mai  muhimmanci  kamar  abin  da  ki  ka  fada.  Akan  sani  ko  a  rashin  sani 
duka  muna  iya  bada  kanmu  akan  tunanin  mu  da  abin  da  mu  ke  sauraro. 


133 


Akwai  hanyoyi  na  aikace  da  zamu  iya  nuna  mu  na  sauraro.  Matsawa 
kusa,  ajiye  hannun  ki  a  bude,  kallon  idon  mai  magana  da  kuma  girgiza 
kai  a  lokacin  da  kLka  yarda  da  abin  da  ake  fade,  wasu  daga  cikin 
hanyoyin  da  ke  nuna  kina  saurare  ne. 

Nunin  sauraro  a  k^lBnii:  Haka  kuma  akwai  hanyoyi  na  kalami  da 
zasu  nuna  kina  sauraro  kuma  kina  fahimtar  mai  magana.  Wasu  daga  ciki 
sune: 

•  Kalamai:  Kalamai  kamar  "Haka"  "Ba  shakka"  "Hmmm"  ko 
"uh-huh"  a  yayin  da  mai  magana  ta  numfasa  ko  ta  zo  karshe. 

•  Takaitawa :  Fadan  abin  da  mai  managa  ta  fada  a  takaice  wata 
dabara  ce.  Yin  hakan  zai  sa  ki  saurara  kuma  ya  bawa  mai 
magana  damar  tabbatar  miki  da  kin  fahince  ta.  Misalin  takaitawa 
anan  zai  zamo  kamar  haka,  "wato  kina  nufm  baki  ji  dadin  aiki  da 
wannan  kuniyar  ba,  yadda  kina  ganin  duk  da  sabuwar  shugabar 
da  aka  samu  ba  za  ki  iya  yin  aiki  da  su  ba." 

•  Tambaya:  Yin  tambaya  bayan  bayani  yana  sa  mai  magana  a 
hanya.  Irin  wadannan  tambayoyi  suna  taimaka  miki  kwarai 
wajen  fahintar  mai  magana.  Yin  tambaya  mai  zafi  na  iya  riMta 
mai  magana  har  ma  yasa  tayi  shiru.  Saboda  haka  tambayoyi 
lallai  su  kasance  masu  ma'ana.  Misali  "Me  kika  yi  bayan  nan"? 
"Kin  iya  taimakawa"?  "Da  me  zaki  yi  da  anyi  rrukibayanin 
matsalar  da  wuri?" 


Abin  ca'awa  na  sauraro  mai  maana  cine  sauran  mutane  zasu  koyi  halin. 
Idan  kina  suarara  da  kuma  bada  muhimmanci  ga  abinda  waansu  suke 
fadi  kina  cikin  halin  da  zai  kai  ga  mutunta  juna  da  kuma  nuna  caawa  a 
tsakaninku.  Ko  da  kin  samu  kan  kin  wajen  aiki  ne,  cikin  iyali,  kokuma 
cikin  jama'a,  zaki  gi  cewa  idan  wata  tasan  cewa  an  saurareta  yawanci 
zata  so  ta  saurari  waansu. 


134 


Karin  Bayani  Na  C 
Wasu  Yanayi  Daban 

Abun  lura  ga  mai gudanarwa:  Wannan  aikin,  wani  aikin  ne  dahan  na  zama  na  10 
wanda  wadanda  suka  hallarci  bitar  koyarwa  a  Nigeria  suka  yi  amfani  da  shi^'' 

Aiki:  Tattara  Kai  Domin  Daukan  Mataki:  Misalin  Bariya 
Ibrahim  Magazu 

A  cikin  watan  September  2000,  wata  yarinya  mai  kasa  da  shekara 
sha  bakwai  mai  suna  Bariya  Ibrahim  Magazu  daga  wani  kauye  a 
Jihar  Zamfara  a  Nigeria  ta  samu  ciki  bayan  tilasta  da  wasu 
mazaje  uku  suka  yi  domin  yi  saduwa  da  ita.  An  yanke  mata 
hukuncin  bulala  100  wanda  za'a  zartar  kwana  40  bayan  ta  haihu, 
da  kuma  bulala  80  domin  kazafi  da  tayi  wa  mazajen  sakamakon 
yanke  shawara  da  kotun  ta  yi  cewar  babu  isashshen  shaida  na 
tabbatar  da  ko  wanne  daga  cikin  mazanjen  da  ta  ambata  a 
matsayin  uban  dan  nata.  Bariya  ta  nemi  ta  daukaka  kara  kan 
hukuncin  da  akayi  mata,  kuma  daga  baya  alkalin  ya  dakatar  da 
zartar  da  hukunci  sai  bayan  yarinyar  ta  gama  shayarwa.  Duk  da 
haka,  anyi  watsi  da  wannan  hukuncin,  aka  yi  wa  Bariya  buMar  a 
yayin  da  take  shayarwa,  kafin  ma  lokaci  na  farko  da  aka  dakatar 
na  yin  buMar  ya  cika.  Ana  gobe  za'a  zartar  mata  da  wannan 
hukuncin  sannan  aka  sanar  da  ita.  A  washe  gari  kuma  aka  kai 
Bariya  da  sassafe  wani  gari  kusa  da  su  aka  yi  mata  buMar  a 
bainar  jama'a.  Bayan  wannan  wulakancin,  ga  alamun  buMa  a 
jikinta,  ga  ciwo,  aka  kyale  ta  nan  ita  kadai  ta  nemi  hanyar  ta 
dawo  gida  da  kanta.  Amman  duk  da  bulala  da  akayi  mata,  Bariya 
da  iyalinta  sun  yanke  shawarar  su  cigaba  da  daukaka  karar. 

Kamar  yarda  jaridu  suka  ruwaito,  Bariya  ta  so  ta  kira  shaidu  guda 
bakwai  amma  ba'a  yadda  ba.  Maimakon  haka  mazajen  da  ta 
ambata  da  yin  ta'asar  da  ita  an  sake  su,  saboda  wai  shaidar  da  ta 
bada  bata  isa  ta  karfafa  maganar  ta  ba.  An  nemi  ta  kawo  akalla 
shaidu  hudu  masu  halin  kirki  su  yi  shaida  cewar  "gashi  guda  ba 
zai  fito  daga  jikinsu  ba",  (wato  suyi  shaida  akan  abin  da  ba  zai  yi 
yu  ba)  alhali  kuwa  su  mazajen  da  ake  tuhuma  din  ba'a  nemi  suyi 
rantsuwa  da  Qur'ani  mai  girma  ba  cewar  suna  da  gaskiya,  kuma 
ba'  a  karbi  shaida  ba  ta  hanyar  kimiyya  kamar  gwajin  jini  ko  na 
jinsi. 


^'^  Nemi  Karin  bayani  akan  wannan  labari  daga  Baobab  a  baobab@baobabwomen.org. 


135 


Ita  Bariya  Ibrahim  Magazu  ba  ta  son  ta  sake  bayyana  a  bainar 
jama'a  kuma.  Tsarin  kundin  Shari'ar  Jihar  Zamfara  ma  bai  bada 
damar  ta  bayyana  a  kotu  ba.  Amman  duk  da  haka,  kotun  daukaka 
karan  yayi  watsi  da  sake  duba  karar  wai  sai  Bariya  da  kanta  ta 
baj^ana  a  kotu.  Kuma  Bariya  tana  da  yancin  ta  daukaka  kara  a 
karkashin  tsarin  shari'ar  Musulunci,  da  kundin  shari'ar  Jihar 
Zamfara,  kuma  a  matsayin  ta  na  yar  Nigeria  da  tsarin  mulkin 
kasar  ya  bawa  kariya. 

Yanayi:  Wata  kungiyar  kawaye  su  biyar  suna  saduwa  ko  wane 
mako  domin  suyi  hira  su  kuma  baiwa  juna  shawarwari.  Daya 
daga  cildn  matan  kungiyar  tana  da  masaniyar  matsalar  Bariya, 
kuma  tana  cikin  fushi.  Ta  fadawa  kawayen  ta  labarin  rashin 
adalcin  da  kotuna  suka  yi  wa  Bariya,  da  bulala  da  aka  yi  mata  a 
bainar  jama'a.  Sai  duk  suka  yanke  shawarar  su  taUafawa  Bariya. 

1 .  Raba  mahalarta  cikin  kananar  kungiyoyi  masu  mutane  hudu 
kowacce.  Kowacce  kungiya,  kamar  kawayen  da  akayi 
maganarsu  a  sama,  ta  shirya  dabarar  da  zata  bi  domin  taimakawa 
Bariya,  iyalinta  da  lauyoyinta. 

2.  Cikin  tambayoyin  da  kowace  kungiya  zata  duba  sune: 

•  Yaya  ku  ke  son  ku  taimakawa  Bariya?  Wane  irin  tallafi 
ku  ke  son  ku  bata?  Wane  irin  yaki  kan  wannan  al'amarin 
zakuyi? 

•  Yakin  naku  zai  kasance  cikin  al'umman  ku  ne,  ko  ya 
shafi  kasa  gabadaya,  ko  lardinku  ko  kuma  duniya? 

•  Wace  hanya  za  ku  bi  na  kirkiro,  da  raya  da  kuma  tabbatar 
da  tallafin?  Wadanne  irin  abubuwa  zaku  aikata? 

•  Zai  yi  amfani  a  nemi  wasu  matan  su  taimakawa  Bariya? 

•  Me  yasa  zai  yi  amfani,  ko  mai  yasa  ba  zai  yi  amfani  ba? 

•  Maza  ma  zasu  amsa  wannan  kiran? 

•  Kungiyar  taku  zata  yi  amfani  da  damar  na'urorin  sadarwa 
na  zamani  kamar  wasikar  inji  (fax)  ko  sadarwa  ta  na'urar 
mai  kwakwalwa  na  imaU  ko  ta  hanyoyin  sadarwa  kamar 
rubutu  a  jaridu  ko  shirye  shirye  mai  ilmantarwa  akan 
radiyo  da  talibijin  domin  a  samo  karin  tallafi? 


136 


•  Wadanne  irin  tallafi  na  hadin  kai  da  wasu  za  ku  iya  yin 
tunani  wanda  zasu  taimaka  wajen  cinma  burinku? 

•  Ta  yaya  za  ku  bi  ku  san  kuna  ciniman  burinku?  Wadanne 
ma'auni  zaku  yi  amfani  da  su? 

•  Yaya  zaku  raba  nauyi  a  tsakanin  ku  domin  aiwatar  da 
ayyukanku? 

•  Kungiya  su  tsara  wa  kansu  ayyukan  da  zasu  yi  tare  da 
matakai  da  za  su  dauka  cikin  wasu  makonni  na  gaba 
domin  aiwatar  da  shirinsu. 

•  Bayan  kananan  kungiyoyin  sun  kammala  shirin  aikin  su, 
za'a  dawo  wurin  zama.  Wata  mai  sa  kai  daga  cikin 
kowacce  kungiya  za  ta  yi  bayanin  dabarar  kungiyar  ta  na 
tattaro  kawunan  mutane. 

3.       Bayan  duka  kungiyoyi  sun  gama  aikin  su,  sai  a  sake  zama  waje 

daya.  Mai  sa  kai  daga  kowane  kungiya  zata  baiyana  nasu  dabaran 
tattara  mutane. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Wace  hanya  ce  kungiyar  ta  bi  domin  yanke  shawara? 

•  Wanne  bangare  ne  yafi  wuya  wajen  sanar  da  dabarar  ku  ta  tattaro 
mutane? 

•  Da  zaifi  sauki  ne  ko  zaifi  wuya  wajen  yanke  shawara  idan 
matakan  da  suka  kamata  a  dauka  da  kun  fi  haka  yawa  a  cikin 
kungiyar  ne? 

•  Ta  yaya  kuka  yanke  shawarar  raba  nauyi?  Shin  tsara  abubuwan 
da  za'ayi  ya  taimaka  wajen  gane  nauyin  da  kowace  yar  kungiya 
zata  dauka?  Wannan  ya  taimaka  a  wasu  hanyoyin?  Idan  haka  ne 
mai  yasa?  Idan  kuma  ba  haka  ba  me  ya  sa? 

•  Ayyukan  da  kungiyar  ku  ta  shirya  zasu  yiwu?  Me  ya  sa  haka,  ko 
me  yasa  ba  haka  ba? 

•  Bayan  kun  saurari  ay^oikan  sauran  kungiyoyin,  ko  akwai  abin  da 
zaku  kara  a  naku  domin  inganta  su? 


137 


•  Kuna  ganin  akwai  wani  banbanci  ne  idan  yan  kungiya  duk  mata 
ne,  ko  ko  duk  maza  ne  ko  kuma  a  hade?  Me  yasa  da  banbanci  ko 
me  yasa  banbanci? 

Abun  Lura 

•  Wannan  aikin  ya  taimaka  muku  wajen  tunanin  tsara  naku  yakin 
ko  shiri  da  ya  shafi  wani  al'amari  dabam?  Me  yasa  haka  ko  me 
ya  sa  ba  haka  ba? 

•  Idan  zaku  iya  tunanin  fara  naku  yakin,  akan  me  zai  kasance  kuma 
yaya  za  ku  aiwatar  da  shi? 


138 


Abun  lura  ga  mai  gudanarwa:  Wannan  aikin  masu  halartar  bitan  koyarwa  a  Nigeria 
ne  suka  yi  amfani  da  shi  a  matsayin  wani  yanayi  dabam  game  da  aikin  karamar 
kungiya  na  zama  na  5. 

Aiki  kan  Kwayar  Cutar  Kanjamau  (HIV):  Aikin 
karamar  kungiya 

Duba  wata  matsala  ta  wani  bangare  dabam.  Bada  kamar  sa'a  daya 
domin  wannan  aikin. 

1 .  Karanta  musu  wannan  yanayin  a  bayyane. 

A  wata  al'ummar  coci  mai  mabiya  da  yawa  a  Nigeria,  yawanci 

matasa  suna  gwaji  da  jima'i.  Dama  ana  samun  rahotanni  daga 
garuruwa  na  kusa  na  matasa  masu  cututtuka  da  akan  samu  ta 
hanyar  jima'i  (SHS),  harma  da  kwayar  cutar  kanjamau 
(HrV/AIDS)  da  kuma  ciki  ba  tare  da  aure  ba.  Dayawa  sun  damu 
cewar  matasa  suna  wasa  da  batun  da'a  na  rayuwar  iyali  da  kuma 
muhimmacin  aurataiyya  acikin  al'ummar  su.  Wasu  mutane  suna 
neman  hanyoyin  da  zasu  bi  su  yi  aiki  tare  da  matasan  domin  a 
daina  wannan  abin  da  ake  aikatawar.  Wata  shawara  daga  mabiya 
da  suka  damu  ita  ce  a  tabbatar  da  an  shigar  da  sanarwa  da  ya 
shafi  lafiya  da  bambancin  jikinsu  da  batun  jima'i  cikin  saduwar 
mako  mako  da  kungiyar  matasan  ta  ke  yi.  Amma  limamin  cocin 
da  iyaye  da  dama  sun  juya  baya  ga  batun  koyarwa  kan  jima'i. 

2.  Tambayi  mahalarta  su  yi  tunanin  kansu  a  matsayin  jama'ar 
wannan  cocin  kuma  wadanda  suke  son  su  kau  da  wannan 
matsalar  kuma  su  gyara  halin  da  ake  ciki.  A  fara  da  kowa  ta 
kawo  ra'  ayin  ta  game  da  abin  da  dukan  matasan  al'ummar  suke 
so  kuma  su  ke  bukata.  A  sa  wata  mai  sa  kai  ta  rinka  rubutawa  a 
kan  allo. 

3 .  Abu  na  gaba,  nemi  karamar  kungiyar  ta  bayyana  wannan  halin  ta 
fuskar  matasan  nan  da  suke  gwaji  da jima'i.  Ayi  la'akari  da 
cewar  kila  wasu  daga  cikin  su  suna  jin  kamar  sunfi  girma,  ko 
kuma  wasun  su  suna  tsoro  kuma  suna  ganin  basu  da  wani  zabi. 
Ta  yaya  wasu  matasa  mata  zasu  dubi  wannan  halin?  Yaya  wasu 
matasa  maza  zasu  dube  shi?  Wadanne  abin  so  ko  bukatu  suke 
kokarin  su  kare?  Wata  mai  sa  kai  sai  ta  rubutawa  a  kan  allo. 

4.  Daga  karshe,  ku  dubi  matsalar  ta  fiiskar  limamin  coci  da  iyaye  da 
basu  amince  a  koyar  da  batun  jima'i  ba.  Menene  suke  tsoron  zai 
zama  sakamakon  koyar  da  iknin  jima'i?  Me  suke  son  su  kare  a 


139 


cikin  al'ummarsu?  Wadanne  abin  so  da  bukatu  suke  kokarin  su 
kare?  Wata  mai  sa  kai  ta  rinka  rubutawa  akan  allo. 

5.       Nemi  mahalarta  suyi  la'akari  da  abubuwan  so  da  kuma  bukatu  da 

aka  riga  aka  tattauna  sannan  su  kawo  ra'ayoyi  da  gyara  domin 
maganta  wannan  al'amarin.  Mahalartan  su  bayyana  bukatun 
wadanne  ra'ayoyin  da  suka  kawo  a  ke  fuskanta. 

Tambayoyi  domin  kowa 

•  Ta  hanyar  la'  akari  da  abubuwan  so  da  kuma  bukatun  jama'  ar 
cocin  dabandaban,  wannan  ya  karfafa  ne  ko  ya  rage  yardar  ku  da 
ta  fuskar  da  wasu  suke  ganin  al'amarin? 

•  Duba  matsalar  ta  fuskoki  dabandaban  ya  sawwaka  muku  tunanin 
gyara  ne  ko  ya  dada  yin  wuya? 

•  Zaku  iya  amfani  da  wannan  dabarar  wajen  tinkarar  wasu 
matsaloK  ko  rashin  jituwa?  Me  yasa  za  ku  yi  ko  me  yasa  ba  za 
kuyiba? 


140 


Abun  lura  ga  mai  gudanarwa:  Wannan  yanayin  anyi  amfani  dashi  ne  a  madadin 
yanayi  na  zama  na  3  da  mahalarta  zaman  bita  a  Palestine  sukayi  amfani  da  shi. 

Mutunta  Da  kuma  Gyara  Halaye  da  AFadun  Cikin 

Gidan:  Maryam  Midyeh--  Mai  koyarwa  kan  yancin  mata. 

Ina  tare  da  Kungiyar  Tsara  da  Kuma  Kare  lyali  (FPPA)  a  birnin 
Halhoul  jim  kadan  bayan  kafuwar  ta  a  1969.  Nafara  aiki  a  kungiyar  a 
1973  bayan  na  kammala  babban  makaranta.  Dafarko  ina  yin  aikin 
sa  'oi  biyu  kawai  a  mako,  daga  baya  kuma  ya  zama  kwana  uku  a  mako. 
Na  so  nayi  karatu  a  jami'a  yayin  da  nake  aiki  a  FPPA,  amman  rashin 
kudin  iyalina  da  kuma  halinsu  game  da  matsayin  mata  a  cikin  al'umma 
sun  sa  na  sake  tunani  akan  wannan  bukatar. 

Ban  yi  watsi  da  son  zuciya  ta  na  karatu  ba  duk  da  irin  ra  'ayin  iyalina, 
na  dai  san  zan  cimma  buri  na  ta  wata  hanyar.  Na  rungumi  damar  da  ta 
samu  na  horarwa  da  halartar  koyarwa  da  ya  shafi  lafiyar  iyali  a  FPPA, 
sannan  nafara  aiwatar  da  abubuwan  da  nake  koyo  a  nawa  kewayen. 
Yawan  tattaunawata  da  mutanen  cikin  gari  ya  sa  nafara  ganin  zan  iya 
kawo  sauyi  tsakanin  mata  ta  hanyar  taimaka  musu  su  gane 
muhimmancin  tsarin  iyali  da  tasirin  wannan  kan  lafiyarsu  da  ta 
iyayansu. 

Ta  aikin  da  nake  yi,  na  hira  da  cewar  halin  mutane  game  da  tsarin  iyali 
ya  dan  sauya  kamar  yadda  halin  al'umma  game  da  mata  ma  ya  sauya. 
A  shekarun  da  suka  wuce,  babban  aikin  FPPA  shine  na  raba  kwayoyin 
kayyade  iyali,  kuma  mai  sa  kai  guda  daya  ce  kawai  ake  samu  a  lokuta 
kadan  cikin  mako  domin  amsa  tambayoyin  mata.  Kamar  yadda  aka  saba 
gani,  sai  matar  aure  mai  yaya  goma  kofiye  zata  zo  ofishin  mu  neman 
taimako  kan  tsarin  iyali.  Ko  da  yake  yanzu,  wani  lokaci  mata  matasa 
tare  da  wadanda  zasu  aura  su  kan  kawo  ziyara  kungiyar  mu.  Masu 
auren  suna  so  ne  su  gane  hanyoyin  hana  daukan  ciki  domin  kare  daukan 
ciki  da  basu  bukata  afarkofarkon  aurensu,  saboda  abu  mafi 
muhimmanci  da  suka  sa  a  gaba  shine  kammala  karatunsu. 

Samun  nasara  wajen  ilmantar  da  mata  game  da  tsarin  iyali  da  yancin  su 
na  iyali  bai  zo  cikin  sauki  ba,  kuma  sakamakon  amfani  da  abubuwa 
dabamdaban  ne  -  cikinsu  akwai: 

•  Sani  da  na  tara  cikin  shekaru  ta  hanyar  horarwa. 

•  Kasancewa  ta  a  shirye  na  shiga  cikin  wuri  nayi  magana  da  mata 
wadanda  idan  ba  haka  ba  ba  za  su  amfana  da  aikin  FPPA  ba. 


141 


•  Aiki  tare  da  masufada  aji  wadanda  goyon  bayan  su  ga  tsarin 
iyali  na  da  muhimmanci  wajen  shawo  kan  cijewar  da  al'umma 
take  yi  na  rungumar  tsarin  mutanen  sune  likitoci,  shugabannin 
makarantu,  shugabannin  gargajiya  da  kuma  limaman  masallatai. 

•  Wayewar  da  na  ke  da  ita  game  da  al  'adun  baranen  mu  da 
kauyuka  da  suke  kusa,  wadanda  zasu  kai  ga  maza  da  mata  suyi 
tir  da  shirin  tsara  iyali  kafin  su  san  me  ya  kunsa. 

Ta  yin  amfani  da  hanyoyin  nan,  ni  da  wasu  cikin  kungiyar  mun  gudanar 
da  bitoci,  munyi  wasanni  kuma  mun  nunafina  finai  domin  mu  ingaza 
tattaunawa  kan  lafiyar  mata  wajen  haihuwa  da  wasu  al'amura  irin 
wannan  kamar  sauyin  jiki  da  matasa  suke  gani,  auren  yara,  da  illar 
daukan  ciki  akai  akai.  Ilmantar  da  mata  kan  yancin  su  na  iyali  ya 
kunshi  mutunta  da  kuma  gyara  halaye  da  al'adun  cikin  gida.  Zama  na 
da  FPPA,  na  gane  cewa  sauyin  zamantakewa  ya  danganta  ne  da  abin  da 
mutane  su  ka  yi  imani  da  shi,  da  juriya,  da  kuma  shirin  yin  haka  -  da 
farko  shirin  mutun  daya  na  yin  haka,  sannan  kuma  shirin  sauran  domin 
su  hadu  a  kyautata  rayuwa. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Wadanne  irin  halaye  da  kwarewa  Maryam  Midyeh  take  da  su  har 
tazamajagora? 

•  Menene  hangen  nesan  da  Midyeh  ta  ke  da  shi  na  kan  ta? 

•  Wadanne  irin  abubuwa  Midyeh  ta  yi  amfani  da  su  domin  aiwatar 
da  hangen  nesan  ta? 

•  Me  yasa  Midyeh  ta  tuntubi  masu  fada  aji  domin  taimako  wajen 
cimma  burin  FPPA?  Misali,  wace  rawa  shugaban  makaranta  zai 
iya  takawa  wajen  ilmantar  da  al'umma  game  da  tsarin  iyali? 
Limamai  na  kananan  masallatai  kuma  fa?  Wace  rawa  zasu  iya 
takawa  wajen  taimakawa  FPPA? 

•  Me  Midyeh  take  ji  game  da  al'adun  al'ummar  su?  Shin  lallai  ne 
nemawa  mata  yancin  haifiiwa  yayi  karo  da  al'adun  al'umma? 
Wace  rawa  mata  zasu  taka  wajen  baj^ana  menene  al'ada? 

•  Ta  yaya  Midyeh  ta  auna  nasarar  FPPA?  Yaya  ta  yi  ta  san  halin 
al'umma  game  da  tsarin  iyali  ya  sauya? 

•  Ta  yaya  Midyeh  da  abokan  aikin  ta  a  FPPA  suka  sadarwa  da 


142 


mutane  muhimmancin  tsara  iyali?  Wace  rawa  na'urorin  sadarwa 
za  su  taka  wajen  sadar  da  wannan  sakon? 

Idan  kina  aiM  da  FPPA,  wadanne  dabaru  zaki  yi  amfani  da  su 
wajen  ilmantar  da  al'ummar  ku  gameda  kamancin  tsarin  iyali? 


143 


144 


Abun  lura  ga  mai  gudanarwa:  Mahalarta  bita  a  Jordan  sun  yi  amfani  da  wannan 
zama  a  maimakon  zama  na  10. 


Makasudin  Zama 

■  Domin  tattaima  miihimmancin  mata  su  yi  takara  da  kuma  su  yi 
zabe  a  siyasa. 

■  Duba  tsakamakon  zabe  game  da  yancin  mata  da  kuma  rayuwar 
su. 

■  Nanata  bukatar  sani  da  sanarwa  wasu  a  garin  haddasa  halayen 

masu  takara  game  da  abubuwan  da  suka  shafi  mata. 

■  Gano  hanyoyin  kirkiro  burori  da  kuma  hada  karfi  don  cimma 
burorin. 


Takarar  M  ata  a  Siyasa:  Yaya  zan  Tabbatar  Anji  Muryata? 

Sana  'a,  Um  Mohammed,  Nawal,  Fadyah,  Um  Ziad,  Hajjeh  Safiah, 
Nisreen,  Rula  da  Hanan  dukan  su  sun  samu  halartar  tarurruka  na 
kokarin  shirya  kan  su  domin  zaben  shigar  majalisar  kasar  Jordan  da  aka 
tsayar  za  'a  gudanar  a  2002.  Nawal,  wata  mai  koyarwa  a  babhan 
makaranta  a  kudancin  Jordan  ita  ta  kawo  shawarar  yin  wadannan 
tarurruka.  Sai  ta  gayawa  wannan  shawaran  tata  ga  Hanan,  wata  yar 
jarida,wace  kuma  ta  amince  da  mahimmancin  shigar  mata  cikin  takara  a 
zabubbukan  nan  masu  zuwa.  Dukkanin  su  sun  yi  la  'akari  da  bukatar  da 
yake  akwai  na  tsara  da  kuma  hadakan  mata,  musamman  mata  da  suke 
guraben  jagoranci  a  cikin  unguwannin  su. 

Wata  kungiyar  wadda  ke  aiki  akan  harkokin  da  suka  shafi  mata  ta  dauki 
nauyin  tsara  da  kuma  gudanar  da  bita  domin  ilmantar  da  mata  a  game 
da  yancin  su  na  zama  yan  kasa.  Wannan  zaman  bita  ya  kasance  wata 
dama  ga  matan  domin  su  tattauna  dalilan  su  na  shiga  takara,  su  kuma  yi 
musayar  ra'ayi  akanfahimtar  su  ta  menene  dimukiradiya,  tare  da  gano 
matsalolin  mata  da  maza  da  ke  bukatar  dubawa  a  yayin  zabe  da  kuma 
gabatar  da  tsare-tsare  don  chimma  biyan  bukatun  su.  Ayayin 
tattaunawar,  mahalarta  sun  bada  tabbacin  cewa,  "lalle  ne  mata  su  shiga 
a  dama-da-  su  a  cikin  siyasar  kasar  mu  da  kuma  yanke  shawara  ".  Sun 
yarda  cewa  yana  da  muhimmanci  "mata  su  sami  wakilci  daga  mata  da 
suke  da  masaniya  akan  larurorin  da  mata  kanfuskanta  a  sanadiyar 
wariya  da  rashin  kulawa"  Wata  mace  ta  yi  nuni  kamar  haka  "Ni 
abokiyar  miji  na  ne  a  gida  da  kuma  a  waje.  Me  zai  hana  ni  kasancewa 
abokiyar  aikin  sa  a  majalisa?"  Mahalarta  taron  sun  amince  kwarai 
cewar  matsayin  mata  a  aladance  a  kasar  ta  Jordan  ya  basu  dama  na 


145 


jagoranci  yadda  zai  taimaka  masu  sosai  wurin  shiga  a  dama  da  su  a 
tsarin  siyasa. 

Mahalarta  taron  sunfahimci  cewa  mata  basu  da  hangen  nesa  ko  wani 

mataki  afannin  siyasa,  ba  kawai  a  kan  alamura  da  suka  shafi  kasa  ba, 
har  ma  da  suka  shafe  su  su  kansu  mata.  Tattaunawar  zaman  taron  ya 
taimaka  musufahimtar  zana  burinsu,  da  tsaida  shawarar  matakin 
siyasa,  tare  da  samar  da  dabarun  tattara  karfi  domin  cimma  burin  nasu. 
Mahalartan  sun  yanke  shawarar  cewa  burin  su  shine  aiki  tare  domin 
zaho  mata  yan  takara  yan  Jordan.  Daga  nan  yan  takarar  sun  gano  wasu 
alamura  da  za  su  sa  a  gaba  waddanda  suka  hada  da: 

•  Kawarda  dukannin  salo  na  wariya  ga  mata; 

•  Samar  da  tabbatacciyar  hanyar  kare  hakkin  yan  adam,  musamman 

hakkin  mata; 

•  Samar  da  ishashen  kariya  ga  mata  da  yara  da  aka  ci  mutumcin  su; 

•  Bada  kaimi  wajen  samo  karshen  fatara,  tare  da  samar  da 
abubuwan  more  rayuwa  da  na  lafiya  yau  da  kullum; 

•  Bada  muhimmanci  ga  samar  da  aikin  yi  domin  kawar  da  zaman 

banza; 

•  Kawar  da  rashawa  da  tabbatar  da  rashin  bambanci  musamman 
wadanda  suka  shafi  harkokin  ilmi  da  aikin  yi; 

•  Samarda  da  yada  adalci  a  kasa  da  dukkan  kasashen  duniya. 

Daya  daga  cikin  dabarun  da  mahalarta  taron  suka  zaba  shine  yin 
amfani  da  taken  "Mata  biyar  a  cikin  majalisa  maijiran  gado"  da  kuma 
yin  aiki  tare  domin  cimma  wannan  buri.  Sun  yi  shawarar  cewa  matakin 
farko  na  tattara  karfin  nasu  zai  mayar  da  hankali  ne  wajen  kaddamar  da 
tarurruka  da  bitoci  a  ko  ina  a  cikin  kasar  ta  Jordan,  wadda  zasu  maida 
hankali  akan  rawar  da  mata  zasu  taka  a  shirin  zabe,  yancin  yan  kasa,  da 
kuma  dabarun  jagoranci  da  sadarwa.  Bayan  wannan  kuma,  zasu  shirya 
kamfe  na  kara  gina  ilmi  da  zaifadakar  da  jama'a  akan  muhimmancin 
shigar  mata  dandalin  siyasa.  Zasu  samar  wa  mata  yan  takara  horo  na 
musamman  tare  da  kamfe  dinsu,  da  ba  da  sanarwa,  aiyuka  da  taimako  a 
lokutan  kamfe  din.  Mahalarta  sunfahimci  muhimmancin  yin  amfani  da 
hanyoyin  sadarwa  domin  habaka  darajar  mata,  suna  yin  nuni  da 
matsayinsu  a  alumma  da  kuma  nasarorin  da  suka  samu,  suna  masu 
fadakarwa  akan  muhimmancin  shiga  a  dama  da  su  afannin  siyasa  a 
kasar  Jordan.  A  karshe  mahalarta  sunyi  nuni  da  bukatar  samun 
daidaitawa  a  tsakanin  kungiyoyin  mata,  da  sauran  kungiyoyin  cikin 
alumma,  da  zababbun  masu  rike  mukamai  na  gwamnati  a  ko  'ina  a  kasar 
Jordan  domin  samun  hadin  kansuda  taimakon  su  a  cimma  burin  da  aka 
sa  a  gaba  domin  mata. 


146 


Bayan  wannan  bita  wani  kwamiti  na  kungiyoyi  masu  zaman  kansu 
(Jordanian  Coordination  Committee)  na  kasar  da  kugiyoyin  mata  na 
kasar  ta  Jordan  ya  bullo  da  wani  aiki  da  ya  hada  da  wannan  dabarun 
tattara  karft  har  ma  da  wani  shirin  na  musamman  da  ya  sanar  da  wani 
dandalin  siyasa  da  ya  ke  maida  hankali  akan  mata  da  zabubbuka,  wanda 
za  a  gudanar  lokacin  da  zabe  ya  gabato  kuma  mata  yan  takara  sukafara 
kamfe.  Mahalarta  taron  nafarko  Sana'a,  Un  Muhammad,  Nawal, 
Fadyah,  Um  Ziad,  Hajjeh  Safiah,  Nisreen,  Rula  da  Hanan  zasu  taka 
muhimmiyar  rawa  wajen  gudanar  da  wannan  shiri  na  tattara  dabaru. 
Bayan  haka,  matan  sunyi  shirin  samun  lokacin  bin  diddigin  zaben  da 
auna  shirye  shiryen  su  da  dabarun  jagorancin  su  game  da  sakamakon 
zaben. 


Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Me  ya  yi  wa  matan  nan  kaimi  su  hada  kai? 

•  Me  yasa  yake  da  muhimmanci  dasu  samar  da  hangen  nesa  da  kuma 
ma'anadaya? 

•  Wadanne  abubuwa  dabarun  hada  kansu  su  ya  kunsa? 

•  Akwai  wasu  fasaha  da  mata  suka  mallaka  da  zai  karfafawa  damar 
su  ta  shiga  fagen  siyasa? 

•  Kina  zaton  mata  suna  shirin  aiwatar  da  aiki  da  ya  sha  bambam  da 
na  maza?  Idan  haka  ne  ta  yaya?  Kuma  don  me? 

•  Ta  yaya  wannan  kungiya  ta  mata  zata  taimakawa  yan  takarar  ta  a 
gida  da  kuma  a  waje? 

•  Idan  da  te  ce  a  matsayin  su,  me  zakiyi  da  ya  sha  bambam?  Me  ya 
sa? 

•  Ta  yaya  matan  zasu  yi  amfani  da  hanyoyin  sadarwa  na  iska,  wato 
wayar  talaho,  imel,  da  intanet  da  sauran  su-  domin  fadada  cimma 
burinsu? 


147 


148 


Abun  lura  ga  mai  gudanarwa:  Anyi  amfani  da  wannan  zaman  ne  a  madadin  zama  na 
11  na  mahalartar  bitar  a  Palestine. 

Neman  Taimakon  Kare  Hakkin  Mata  Yan'  Kasar 
Palestine:  Gwagwarmayan  Kwamitin  Kwararrun  Mata. 

A  cikin  Nuwamban  1995,  Matan  Palestine  su  biyu  sun  sanarda  Kwamitin 
Kwararru  kan  Al'amuran  Mata  (WATC)  game  da  wani  abin  bacin  rai  da 
ya  taba  samun  su.  A  yayin  da  matan  nan  suka  nemi  takardanfita  waje 
(fasfo)  na  Palestine  ma'aikata  sun  bukaci  su  kawo  izini  a  rubuce  daga 
"Mazaje  masu  lura  da  su"  cewar  sun  basu  izinin  karbar  takarda. 
Wannan  ne  ka'idar  da  Ma' aikatar  Al' amarun  Cikin  Gida  ta  zartar  ba  da 
dadewa  ba. 

Da  wuri  WATC  ta  rubuta  wata  takardar  koke-koke  da  bayanin  cewar 

wannan  ka  'idar  ta  sha  bamban  da  bayanin  tabbatar  da  'yancin  kai  na 
Palestine  da  akayi  a  1988  da  bayanin  tabbatar  da  'yancin  yan  Adam  na 
duniya  da  kuma  Shirin  Kawar  da  Kowane  Irin  Wariya  kan  Mata 
( CEDAW).  Kungiyoyin  mata  da  dama  sun  sa  hannu  akan  wannan 
takardar  koke-koke,  wacce  WATC  ta  mikawa  Ma' aikatar  Al' amuran 
Cikin  Gida.  Wani  jami'i  a  ma'aikatar  a  wayan  tarho  ya  amsa  ta  hanyar 
sanar  da  WATC  cewa  Mataimakin  Ministan  Al'amuran  Cikin  Gida  zai 
fito  cikin  muhawara  afili  kan  al'amrin  a  talbijin  . 

WATC  ta  dau  mataki  nafarko  na  tsara  wannan  muhawarar,  ta  hanyar 
saduwa  da  Malam  Za  'al  Aba-Ruta  'i  na  gidan  Radiyo  da  Talbijin  na 
Palestine  (PBC)  da  kuma  bashi  takardar  koke-kokensu.  A  yayin  da  ake 
shirin  "Muhawara  nafili  da  wani  jami'I Palestine"  da  yamma,  Malam 
Abu  rutgi  ya  gabatar  da  Minista  Ahmad  Al-  Tamimi,  sannan  ya  bugawa 
WATC  waya  domin  daya  daga  cikin  wakilan  ta  ta  nuna  rashin  yarda  da 
ka'idar  da  ta  bukaci  izinin  namiji  kafin  mace  ta  samu  takardanfita  waje 
(Fasfo).  Ta  hanyar  nuna  rashin  daidaituwa  tsakanin  wannan  ka'ida  da 
takardun  shari'a  na  duniya,  wakiliyar  WATC  ta  tambayi  Malam  al- 
Tamimi,  "da  shugaban  kasarmu  ya  yi  bayanin  tabbatar  da  'yancin  kai 
na  Palestine  har  yace  za  'a  rike  mata  daidai  da  maza,  mun  yaba  da  tafi 
har  tsawon  minti  30  zai  yiwu  ace  duk  tafin  nan  a  banzane?"  Malam  al- 
Tamimi  ya  amsa  da  yabawa  gwagwarmayar  mata,  da  bayyana  goyon 
bayan  sa  ga  "masu  rauni",  amman  ya  nanata  cewar,  a  dalilin 
yarjejeniya  da  ke  tsakaninsu  da  Israel,  ya  zama  dole  akarshe  yayi  amfani 
da  dokokin  Misra  (EGYPT)  da  Jodaniya  na  yanzu  har  sai  anfito  da  na 
Palestine. 

Saboda  basu  son  su  karbi  bayanin  Mallam  al-Tamimi,  WATC  ta  gayyace 
shi  zama  ranar  4  ga  Disamba  1995.  Kwamitin  ya  yarda  ya  nuna  wa 


149 


Mataimakin  Ministan  shirin  wannan  zaman  tun  gabanin  a  yi,  kuma  ya 
gayyaci  mutane  25  daga  kungiyoyin  mata  na  gida  da  na  waje  masu 
ra'ayin  siyasa  dabam  daban,  da  kuma  yan  jarida.  Malam  al-Tamimi  ya 
yi  amfani  da  zaman  domin  lissafa  abubuwan  da  Ma'aikata  sar  ta  cimma, 
amma  ya  nanata  muhimmancin  al'adar  Larabawa  wajen  tinkarar 
wanann  al  'amarin,  a  yayin  da  wani  malamin  Musulmi  ke  rubuta 
abubuwan  da  ke  gudana.  WATC  ma  ta  rubuta  abubuwan  da  suka 
gudana  wanda  ta  buga  a  karamin  littafi  domin  rabawa  ga  kungiyoyin 
'yancin  yan  Adam  da  kafofin  sadarwa  na  gida. 

Saduwa  tsakanin  kafofin  sadarwa  ta  zama  muhimmin  abu.  Shugaban 
bangaren  Labarai  na  PBC,  Malam  Fathi  al-Barqawi,  ya  bi  ayyukan 
WATC  da  shirye  shiryensu  sosai.  Tunda  yana  da  'yaya  mata  hudu  kuma 
ya  damu  da  rayuwarsu  nan  gaba,  a  kasar  Palestine,  Malam  Al-Barqawi 
ya  yi  hira  da  daya  daga  cikin  'yan  kungiyar  WATC  kan  kiran  da  tayi  a 
ajiyewa  mata  kashi  30  cikin  dari  a  Majalisar  Dokokin  Palestine  (PLS). 
Ita  kuma  ta  gayyaci  Malam  Al-Barqawi  zuwa  ofishin  WATC.saboda 
aikin  WATC,  musamman  karamin  littafin  da  ya  kunshi  zaman  da  aka  yi 
da  Mataimakin  Ministan  Al'amuran  Cikin  Gida,  su  kayatar  dashi, 
Malam  al-Barqawi  ya  nemi  ayi  wata  muhawara  tsakanin  mata  da 
Malam  Al-Tamimi.  BukatarMalam  al-Barqawi  ta  kai  ga  hirarrakin 
talbijin  da  dama  da  mata  inda  suka  bada  labarin  gudunmawar  su  ga 
iyalansu  da  al'ummunsu  amman  kuma  duk  da  haka  ace  musu  suna 
bukatar  izinin  ubansu  ko  mazajensu  ko  yayyansu  kafin  a  lissafasu  cikin 
cikakkun  yan  kasa  masufasfo. 

WATC  ta  aikawa  da  jakadun  kasashen  waje  wasiku  ta  sanar  dasu 
wannan  dokar  wariya  nafasfo  da  kuma  neman  taimakon  kasashen 
duniya  na  matan  Palestin.  Labarai  kan  yakin  WATC  yama  wuce  kafofin 
watsa  Labarai  na  cikin  gida  ya  kai  ga  kafofin  watsa  labarai  na  duniya. 
Haka  kuma  mata  suka  yi  zanga-zanga  a  Ramallah  domin  neman  wakilci 
a  cikin  PLC  da  kuma  soke  dokar  fasfo.  Cikin  masu  zanga-zanga  akwai 
mutane  12  da  suka  tsaya  takarar  zaben  PLC,  maza  8  mata  4  kuma 
dukkansu  sun  lashi  takobin  zasu  goyi  bayan  yancin  mata  kuma  sunyi  tir 
da  dokokin  Ma  'aikatar  Cikin  Gida.  Gidan  Talbijin  CNN,  da  Gidan 
Talbijin  Faransa,  da  Gidan  Watsa  Labarai  na  Canada  duk  sun  nuna 
wannan  zanga-zanga. 

Nuna  sun  da  kafofin  watsa  labarai  na  duniya  suka  yi  da  karin  goyon 
bayan  da  suka  samu  a  cikin  kasa  ya  basu  karfin  gwiwa,  wannan  kuma 
yasa  WATC  ta  dage  kan  yakinta  na  'yancin  mata  na  yan  kasata  dinga 
shirya  zanga-zanga,  tana  hada  kai  da  kungiyoyin  'yancin  yan  Adam; 
tana  saduwa  da  ministoci,  har  da  shugaban  kasa  Yasser  Arafat  tare  da 
rubuta  magana  a  jaridu.  Da  yakin  WATC  ya  karfafa  Malamal-Barqawi 


150 


ya  samu  wasikar  inji  (fax)  a  PBC  daga  wajen  Malam  al-Tamimi  ranar 
19  Janairu  1996.  Mataimakin  Ministan  Al' amuran  Cikin  Gida,  yace  za'a 
bawa  maza  da  mata  matsayi  daya  kuma  cewa  ofishin  sa  ba  zai  nemi  sai 
mata  sun  samu  izinin  "maza  masu  lura  dasu"  ba  wajen  samunfasfo. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Wadanne  mataka  WATC  ta  dauka  cikin  yakinta  domin  a  sauya 
dokokin  Ma'aikatar  Cikin  Gida?  Ta  yaya  WATC  ta  kirkiro 
samun  ma'ana  daya  tsakanin  sauran  cikin  al'umma? 

•  Wace  rawa  kafofin  watsa  labarai  suka  taka  a  yakin  WATC? 
Wace  rawa  sauran  na'urorin  na  sadarwa  suka  taka? 

•  Wadanne  matsaloli  WATC  ta  tarar  a  kokarinta  na  samun  fadada 
yarda  game  da  yancin  mata  na  zama  cikakkiyar  yar  kasa? 
Wadanne  matsaloli  ne  da  akwai  wajen  kirkiro  ma'ana  daya  daga 
kungiyoyi  masu  bambacin  tunani  kuma  masu  tunani  iri  daya? 
Yaya  zaku  shawo  kan  wadannan  matsalolin? 

•  Kirkiro  ma'  ana  daya  na  yiwuwa  ko  da  bukatarsa  akoda  yaushe? 
Me  yasa? 

•  Wadanne  ma'  aunai  zaku  yi  amfani  dasu  wajen  auna  nasarar 
wannanyakin? 

•  Yaya  kafofin  watsa  labarai  a  cikin  al'ummar  ku  suka  karbi 
al'amuran  yancin  mata?  Wadanne  irin  dabaru  na  cikin  gida  da 
sukayi  daidai  zaku  iya  yin  amfani  dasu  domin  samun  goyon 
bayan  kafofin  watsa  labarai  wajen  yakin  da  zasu  taimakawa  mata 
ta  bangaren  siyasa,  ko  tattalin  arziki? 


151 


152 


Abun  lura  ga  mai  gudanarwa:  Anyi  amfani  da  wannan  zaman  ne  a  madadin 
zama  na  12  da  mahallarta  zaman  horo  na  Morocco  suka  yi. 

Gwagwamayar  don  kare  yancin  mata  ma'aikata 

Wata  yarinya  matashiya  da  take  aiki  a  masana' antar  saka  a  unguwar 
masana'antu  na  Rabat  (Morocco)  tana  fuskantar  cinzali  da  tsoratarwa 
na  jiki  dana  hankali  ta  hannun  shugaban  ma'aikatan.  Domin  hakane  ta 
yanke  shawarar  nuna  kinta  ga  wannan  bakin  mulkin.  Abokan  aikinta 
sun  tsaya  da  ita  har  suka  yi  yajin  aiki  na  watanni  uku.  Yayin  wannan 
tafiyar  hadin  kan,  ma  'aikata  mata  sun  sami  goyon  bayan  bangaren  mata 
na  kungiyar  kwodago  na  Morocco,  wadanda  suma  suka  nemi  goyon 
bayan  kungiyar  Dimokaradiyya  ta  Mata  a  Morocco  (ADFM) 

Nan  da  nan  ADFM  tafara  aikinyi.  Dafarko  ta  aika  da  wasika  zuwa 
manajan  wannan  masakar.  Sannan  ADFM  ta  bada  bayani  ga  yan  jarida 
wanda  ya  yadu  sosai  tsakanin  kafofin  watsa  labarai,  kuma  ta  kira  hira 
da  yan  jaridu  domin  ta  dadafito  da  yajin  da  suka  yi,  kuma  mafi 
muhimmanci  ma  dominfallasa  cinzalin  da  ake  yiwa  mata  wajen  aiki 

A  sakamakon  wannan,  ADFM  tafara  nuna  rashin  adalci  dake  akwai 

tsakanin  maza  da  mata  wajen  dokokin  aiki,  musamman  wadanda  suka 
shafi  mata  yan  kwodago  da  matasa  mata  ma  'aikata.  ADFM  ta  maida 
hankali  kan  kare  'yancin  doka  na  mata  ma  'aikata  wadanda  suke 
fuskantar  cinzali  da  wariya  saboda  suna  mata  wajen  samun  aiki. 

ADFM  tayi  aiki  tare  da  kungiyoyin  mata  da  kungiyoyin  kwodago  da  sun 
hada  gwiwa  wajen  matsawa  masu  yanke  shawarar  lamba  domin  a  gyara 
dokokin  aiki  da  ake  dasu.  kungiyoyi  da  suka  hada  kan  sun  gabatar  da 
gyare-gyare  ga  Minista  Kwodago  kuma  sun  shirya  zama  da  kananan 
kungiyoyin  majalisa  domin  su  goyi  bayan  abubuwan  da  suka  gabatar 
cikin  majalisa.  Dokar  kwodago  da  aka  gabatar  ba  da  dadewa  ba,  tana 
duba  batun  cinzali  jima'i  a  matsayin  keta  haddi  da  za'a  hukuntar. 

Tambayoyi  don  Tattaunawa 

•  Me  nene  zaki  yi  idan  kece  wannan  ma'aikaciyar? 

•  Wadanne  matakai  zaki  dauka  domin  yin  tir  da  cin  zalin  da 
takurawa  da  wannan  ma'aikaciyar  ta  fuskanta? 

•  Wace  hanya  ADFM  ta  dauka  wajen  fuskantar  matsalar? 


153 


Menene  amfani  ko  rashin  amfani  wannan  hanyar?  Da  wace 
hanya  ta  dabam  zaki  dauka? 

Yaya  hadin  kai  da  aka  kirkiro  ya  taimaka  wa  wannan  mataki  na 
farko?  Shiga  cikin  hadaddiyar  kungiya  zai  iya  taba  rage  kariin 
yakin  kungiya  kuwa?  Idan  haka  ne  ta  yaya? 

Wadanne  abubuwa  ne  suka  zama  lallai  a  nanata  su  a  matsayin 
mutun  daya  ko  a  matsayin  kungiya  wajen  kafa  hadadden  kungiya 
da  nasarori? 

Wadanne  ma'auni  za  ku  yi  amfani  da  su  domin  auna  nasarar 
kungiyar? 


Karin  Bayani  Na  D 


Rubutu  A  Kan  Jagoranci 
Littatafan  Horarwa  A  Kan  Jagoranci 

The  Centre  for  Development  and  Population  Activities,  "Gender  and 
Leadership."  in  Gender  and  Development,  The  CEDPA  Training  Manual 
Series,  Volume  in,  Washington,  District  of  Columbia:  The  Centre  for 
Development  and  Population  Activities,  1996. 

Commonwealth  Secretariat,  Tutors  Manual  on  Training  Skillsfor 
Women,  London,  England:  Commonwealth  Secretariat,  1984. 

Degelman,  Charles  and  BiU  Hayes,  Active  Citizenship  Today:  A  Field 
Guide,  Los  Angeles,  CaUfomia:  Constitutional  Rights  Foundation,  and 
Alexandria,  Yirginia:  Close  Up  Foundation,  1995. 

Fetterman,  D.,  Empowerment  Evaluation:  Knowledge  and  Toolsfor  Self- 
Assessment  and  Accountability,  Thousand  Oaks,  Califomia:  Sage,  1996. 

Rowers,  Nancy,  In  Our  Own  Words:  A  Guidefor  Human  Rights 
Education  Facilitators,  Bethesda,  Maryland:  Sisterhood  Is  Global 
Institute,  1999. 

Giber,  David,  Louis  L.  Carter,  and  Marshall  Goldsmith,  eds.,  Linkage 
Inc.  's  Best  Practices  in  Leadership  Development  Handbook:  Case 
Studies,  Instruments,  Training,  San  Francisco,  Califomia:  Jossey-Bass, 
2000. 

Intemational  Peace  Research  Association  (IPRA)  and  UNESCO, 

Handbook  Resource  and  Teaching  Material  in  Conflict  Resolution, 
Education  for  Human  Rights,  Peace  and  Democracy,  Paris,  France: 
UNESCO,  1994. 

McCauley,  Cynthia  D.,  Russ  S.  Moxley,  and  EUen  Van  Velsor,  eds.,  The 
Centerfor  Creative  Leadership  Handbook  of  Leadership  Development, 
San  Francisco,  CaUfomia:  Jossey-Bass,  1998. 

 ^and  M.  W.  Hughes-James,  An  Evaluation  ofthe  Outcomes  of 

a  Leadership  Development  Program,  Greensboro,  North  Carolina: 
Center  for  Creative  Leadership,  1994. 

Palus,  Charles  J.  and  Wilfred  H.  Drath,  Evolving  Leaders:  A  Modelfor 


155 


Promoting  Leadership  Development  in  Programs,  Greensboro,  North 
Carolina:  Center  for  Creative  Leadership,  1995. 

Schwartz,  Mary  K.,  Kristin  M.  Axtman,  and  Frank  H.  Freeman,  eds., 

Leadership  Resources:  A  Guide  to  Training  and  Deyelopment  Tools, 
Greensboro,  North  Carolina:  Center  for  Creative  Leadership,  1998. 

Yilliers,  Peter,  18  Training  Workshops  for  Leadership  Development, 
New  York,  New  York:  McGraw-HiU,  1996. 

WestNIS  Women's  Consortium,  Women's  Leadership:  Theory,  A 
Training  Manual,  Kyiv,  Ukraine:  NIS  Women's  Consortium,  1997. 

 .  Women's  Leadership:  Practice,  A  Training  Manual,  Kyiv, 

Ukraine:  NIS  Women's  Consortium,  1997. 

Young,  D.  and  N.  Dixon,  Helping  Leaders  Take  Ejfective  Action:  A 
Program  Evaluation.  Greensboro,  North  CaroUna:  Center  for  Creative 
Leadership,  1996. 

Rubuce  a  Kan  Jagoranci  da  ci  Gaban  Al'umma 

Betters-Reed,  B.  L.  and  L.  L.  Moore,  "Shifting  the  Management 
Deyelopment  Paradigm  for  Women,"  Joumal  of  Management 
Development  14(2):  24-38,  1995. 

Brake,  T,  The  Global  Leader:  Critical  Factors  for  Creating  the  World 
Class  Organization,  Burr  Ridge,  lUinois:  Irwin,  1997. 

Brookfield,  S.,  Developing  Critical  Thinkers:  Challenging  Adults  to 
Explore  Alternative  Ways  ofThinking  and  Acting,  San  Francisco, 
Cahfomia:  Jossey-Bass,  1987. 

Bystydzienski,  Jill,  ed.,  Women  Transforming  Politics:  Worldwide 
Strategies  for  Empowerment,  Bloomington,  Indiana:  Indiana  University 
Press,  1992. 

Catalyst,  Women  in  Corporate  Leadership:  Progress  and  Prospects, 
New  York,  New  York:  Catalyst,  1996. 

CIYICUS,  Building  Civil  Society  Worldwide:  Strategies  for  Successful 
Communications,  Washington,  District  of  Columbia:  CIYICUS,  1997. 

 ,  Legal  Principles  for  Citizen  Participation:  Toward  a  Legal 


156 


Frameworkfor  Civil  Society  Organization,.  Washington,  Districtof 
Columbia:  CIYICUS,  1997. 

Clark,  K.  E.  and  M.  B.  Clark,  eds.,  Measures  ofLeadership,  West 
Orange,  New  Jersey:  Leadership  Library  of  America,  1990. 

Conger,  J.  A.  and  J.  A.  Kanungo,  Charismatic  Leadership:  The  Elusive 
Factor  in  Organizational  Effectiveness,  San  Francisco,  CaHfomia: 
Jossey-Bass,  1988. 

Covey,  S.  R  Principle-Centered  Leadership,  New  York,  New  York: 
Simon  &  Schuster,  1991. 

Dorfman,  P.  W.,  J.  P.  Howell,  S.  Hibino,  et  al.,  "Leadership  in  Westem 
and  Asian  Countries:  Commonalities  and  Differences  in  Effective 
Leadership  Processes  Across  Cultures."  Leadership  Quarterly  8(3):  33- 
274,  1997. 

Drath,  Wilfred  H.  and  Charles  J.  Palus,  Making  Common  Sense: 
Leadership  as  Meaning-making  in  a  Community  of  Practice, 
Greensboro,  North  CaroUna:  Center  for  Creative  Leadership,  1994. 

Eagly,  A.  H.,  M.  G.  Makhijani,  and  B.  G.  Klonsky,  "Gender  and  the 
Evaluation  of  Leaders:  A  Meta- Analysis,"  Psychological  Bulletin 
111(1):  3-22,  1992. 

Freire,  Paulo.  Pedagogy  ofthe  Oppressed,  translated  by  Myra  Bergman 
Ramos,  New  York,  New  York:  Continuum,  1995. 

Gardner,  Howard  E.  and  Emma  Laskin,  eds.,  Leading  Minds:  An 
Anatomy  of  Leadership,  New  York,  New  York:  Basic  Books,  1995. 

Heifetz,  R.  A.,  Leadership  Without  Easy  Answers,  Cambridge, 
Massachusetts:  Harvard  University  Press,  1994. 

Helgesen,  Sally,  The  Female  Advantage:  Women  's  Ways  of  Leadership, 
New  York,  New  York:  Doubleday,  1995. 

Johnson,  D.  W.  and  R.  T.  Johnson,  Cooperation  and  Competition: 
Theory  and  Research,  Edina,  Minnesota:  Interaction,  1989. 

Joseph,  Suad  and  Susan  Slyomovics,  eds.,  Women  and  Power  in  the 
Middle  East,  Philadelphia,  Pennsylvania:  University  of  Pennsylvania 
Press,  2001. 


157 


Korten,  David  C,  Globalizing  Civil  Society:  Reclaiming  OurRight  to 
Power,  New  York,  New  York:  Seven  Stories  Press,  1998. 

Kouzes,  J.  H.  and  B.  Z.  Posner,  The  Leadership  Challenge:  How  to  Get 
Extraordinary  Things  Done  in  Organizations,  San  Francisco,  Califomia: 
Jossey-Bass,  1987. 

Lambert,  L.  The  Constructivist  Leader,  New  York,  New  York:  Teachers 
CoUege  Press,  1995. 

Makram-Ebeid,  Mona,  "Exclusion  of  Women  from  PoMcs,"  in  Kathleen 
E.  Mahoney  and  Paul  Mahoney,  eds.,  Human  Rights  in  the  Twenty-  first 
Century:  A  Global  Challenge,  Boston,  Massachusetts:  Martinus  Nijhoff, 
1993. 

McCall,  M.  W.  and  M.  M.  Lx)mbardo,  eds.,  Leadership:  Where  Else  Can 
We  Go?,  Durham,  North  Carolina:  Duke  University  Press,  1978. 

Moxley,  Russ  S.,  Leadership  and  Spirit:  Breathing  New  Yitality  and 
Energy  Into  Individuals  and  Organizations,  San  Francisco,  Califomia: 
Jossey-Bass,  1999. 

Nahavandi,  Afsaneh,  The  Art  and  Science  ofLeadership,  Upper  Saddle 
River,  New  Jersey:  Prentice  Hall,  2000. 

Naidoo,  Kumi,  Civil  Society  at  the  Millennium,  Bloomfield,  Connecticut: 
Kumarian  Press,  1999. 

Otto,  Dianne,  "Challenging  the  'New  World  Order':  Intemational  Law, 
Global  Democracy  and  the  Possibilities  for  Women,"  Transnational  Law 
and  Contemporary  Problems  3:  370-415,  1993. 

Rost,  J.  C,  Leadership  for  the  Twenty-First  Century,  New  York,  New 
York:  Praeger,  1991. 

Schein,  E.  H.,  Organizational  Culture  and  Leadership,  San  Francisco, 
Califomia:  Jossey-Bass,  1992. 

Schwartz,  Mary  K.,  Kristin  M.  Axtman,  and  Frank  H.  Freeman,  eds., 
Leadership  Education:  A  Source  Book  ofCourses  and  Programs, 
Greensboro,  North  Carolina:  Center  for  Creative  Leadership,  1998. 

Sessa,  Yalerie  I.,  Michael  C  Hansen,  Sonya  Prestridge,  and  Michael  E. 
Kossler,  Geographically  Dispersed  Teams:  An  Annotated  Bibliography, 


158 


Greensboro,  North  Carolina:  Center  for  Creative  Leadership,  2000. 

Smircich,  L.  and  G.  Morgan,  "Leadership:  The  Management  of 
Meanmg"  Journal  ofApplied Behavioral  Science  18:  257-273,  1982. 

United  Nations  Centre  for  Social  Development  and  Humanitarian 
Affairs,  Women  in  Politics  and  Decision  Making  in  the  Late  Twentieth 
Century:  A  United  Nations  Study,  Boston,  Massachusetts:  Martinus 
Nijhoff,  1992. 

YeneKlasen,  Lisa  and  Yalerie  Miller,  The  Action  Guide  for  Advocacy 
and  Citizen  Participation,  Washington,  District  of  Columbia:  The  Asia 
Foundation,  2001. 

Yukl,  G.  A.,  Leadership  in  Organizations,  Englewood  Cliffs,  New 
Jersey:  Prentice-Hall,  1989. 


159 


160 


Karin  Bayani  Na  E 


Kungiyoyin  Jagoranci 

Anan  kasa  akwai  jerin  kungiyoyi  masu  zaman  kansu  na  duniya  wanda 
suke  da  aiyuka  da  ke  kokarin  samar  da  jagoranci  a  tsakanin  mata. 

AFURKA  DA  GABAS  TA  TSAKIYA 

Association  Democratique  des  Femmes  du  Maroc  (ADFM) 

Secteur  les  Orangers,  Rue  Mokla,  Villa  N°  2 
Rabat,  Morocco 
Tel:  212-37-737165 
Fax:  212-37-260813 
EmaU:  adfm  @  mtds  .com 

Centre  de  Leadership  Feminin  (CLEF)  of  ADFM 

30,  Rue  Sidi  Belyout,  Apt.  54 
Casablanca,  Morocco 
Tel/Fax:  212-22-31-45-47 
Email:  adfim@casanet.net.ma 

BAOBAB  for  Women's  Human  Rights 

232A  Muri  Okunola  Street,  P.O.  Box  73630 

Yictoria  Island 

Lagos,  Nigeria 

Tel:  234-1-320-0484 

Fax:  234-1-262-6267 

EmaU:  baobab@baobabwomen.org 

Community  Education  and  Development  Seryices  (CEDS) 

P.O.  Box5153,Nkwen 

Bamenda,  Cameroon 

Tel:  237-766-0937 

Fax:  237-336-3955 

EmaU:  ceefbda@yahoo.com 

Kudirat  Initiative  for  Democracy  (KIND) 

60  Lanre  Awolokun  Street 
Gbagada  Phase  2 
Lagos,  Nigeria 
Tel:  2341-472-7001 
EmaU:  nigeria@kind.org 
Web:  www.kind.org 

161 


or 

P.O.  Box  65429 
Washington,  DC  20035 
Tel:  1-301-883-0169 
Fax: 1-301-883-0151 
Email:  info@kind.org 

The  Machreq/Maghreb  Gender  Linking  and  Information  Project 

(MACMAG-GLIP) 

P.O.  Box  165302 

Beirut,  Lebanon 

Tel:  961-3-615-046 

Fax:  961-1-611-079 

EmaU:  glipcoord@intracom.net.lb 

Web:  www.macmag-glip.org 

Sisterhood  Is  Global  Institute/Jordan  (SIGI/J) 

Abu  Bakr  Complex 

Al-Razi  Street,  Jabal  Al-Hussain 

Amman  11196,  Jordan 

Tel:  962-6-5690-770 

Fax:  962-6-5690-780 

EmaU:  sigi@nets.com.jo 

Web:  www.sigiiordan.org 

Women's  Affairs  Technical  Committee  (WATC) 

Awad  Bldg.,  Radio  Street,  2"''  Floor 

P.O.  Box2197 

RamaUah,  Palestine  via  Israel 

Tel:  970-2-298-7783 

Fax:  970-2-296-4746 

Email:  watcorg@palnet.com 

Web:  www.pal-watc.org 

Women's  Self-Promotion  Movement  (WSPM) 
P.O.  Box  W  78  Parktown 
Harare,  Zimbabwe 

AMURKA  TA  AREWA 

Center  for  Creative  Leadership 

One  Leadership  Place 
P.  O.  Box  26300 


162 


Greensboro,  NC  27438-6300 
Tel:  1-336-545-2810 
Fax:  1-336-282-3284 
Email:  info@leaders.ccl.org 
Web:  www.ccl.org 

Council  of  Women  World  Leaders 

John  F.  Kennedy  School  of  Govemment 
79  JFK  Street 

Cambridge,  MA  02138,  USA 

Tel:  1-617-496-4511 

Fax:  1-617-495-8391 

Email:  council_leaders  @  harvard.edu 

The  James  MacGregor  Burns  Academy  of  Leadership 

University  of  Maryland 

CoUege  Park  MD  20742-7715,  USA 

Tel:  1-301-405-6100 

Fax:  1-301-405-6402 

EmaU:  academy @ academy. umd.edu 

Web:  www.academv.umd.org 

Women's  Institute  for  Leadership, 
Development  for  Human  Rights  (WILD) 

1375  Sutter  Street,  Suite  407 

San  Francisco,  CA  94109,  USA 

Tel:  1-415-345-1195 

Fax:  1-415-345-1199 

EmaU:  esther@wildforhumanrights.org 

Web:  www.wildforhumanrights.org 

Women's  Leadership  Institute 

MiUs  CoUege 

5000  MacArthur  Blvd. 

Oakland,  CA  94613,  USA 

Tel:  1-510-430-2019 

Fax:  1-510-430-3233 

Web:  www.miUs.eduAVLI/wU.home.html 


ASIYA 

Afghan  Institute  of  Learning 

House  No:  163/T,  Arab  Road,  University  Road 
Peshawar,  Pakistan 


Te]/Fax:  92-91-842-308 


Centre  for  Organization  Research  and  Education 

Lane  3  Basisthapur,  Beltola  (Dispur) 

Guwahati  781028 

Assam,  India 

Tel:  91-361-222-87-09 

Fax:  91-361-222-87-30 

EmaU:  core_ne  @  siFy.com 

Foundation  for  the  Support  of  Women's  Work  (FSWW) 

Galipdede  Cad.,  149/4 
80030  Mueyyetzade 
Beyoglu/Istanbul,  Turkey 
Tel:  90-212-249-07-00 
Fax:  90-212-249-15-08 

Women's  Development  Collective  (WDC) 

No.  44,  Jalan  Kajang  1 
Taman  Seii  Kajang 
4300  Kajang 
Selangor,  Malaysia 
Tel:  603-8737-3979 
Fax:  603-8737-4180 
EmaU:  wdc  @  tm.net.com 

Women's  Resource  Center  of  Tashkent  (TWRC) 

P.O.  Box7195 

A  Navai  St.,  24 

Tashkent  70001 1,  Uzbekistan 

Tel:  998-712-417234 

Fax: 998-712-1205049 

EmaU:  twc@freenet.uz 


NA  KASA  DA  KASA 

Akina  Mama  Wa  Afrika 

334-336  GoswellRoad 

LondonEClV7LQ 

United  Kingdom 

Tel:  44-20-7713-5166 

Fax:  44-20-7713-1959 

EmaU:  amwa  @  akinamama.org 


164 


Web:  www.akinamama.org 
Or 

Plot  30  Bukoto  Street  Kamwokya 

P.O.  Box  24130 

Kampala,  Uganda 

Tel:  256-41-543681 

Fax:  256-41-543683 

Email:  amwa_u  @  imul.com 

CIVICUS:  World  Alliance  for  Citizen  Participation 

1 1 12  16"^  Street  NW,  Suite  540 
Washington,  DC  20036,  USA 
Tel:  1-202-331-8518 
Fax:  1-202-331-8774 
Email:  info@civicus.org 
Web:  www.civicus.org 
or 

P.O.  Box  933 

Southdale 

2135  SouthAfrica 

Tel:  27-11-833-5956 

Fax:  27-11-833-7997 

Center  for  Women's  Global  Leadership  (CWGL) 

Douglass  CoUege,  Rutgers 

The  State  University  of  New  Jersey 

160  Ryders  Lane 

New  Brunswick,  NJ  08901- 8555,USA 

Tel:  1-732-932-8782 

Fax: 1-732-932-1180 

EmaU:  cwgl@igc.org 

Web:  www.cwgl.mtgers.edu 

Global  Women  in  Politics  (GWIP) 

The  Asia  Foundation 

465  Califomia  Street,  14""  Floor 

San  Francico,  CA  94104,  USA 

Tel:  1-415-982-4640 

Fax: 1-415-392-8863 

EmaU:  info@ asisfound.com 

Web:  www.asiafoundation.com 

International  Women's  Media  Foundation  (IWMF) 

1726M  Street  NW,  Suit  1002 
Washmgton,  DC  20036,  USA 


Tel:  1-202-496-1992 
Fax:  1-202-496-1977 
Email:  info@iwmf.org 
Web:  www.iwmf.org 

Parliamentarians  for  Global  Action 

211  East  43'''^  Street,  Suite  1604 
New  York,  NY  10017,  USA 
Tel:  1-212-687-7755 
Fax: 1-212-687-8409 
EmaU:  info@pgaction.org 
Web:  www.pgaction.org 

Women's  Learning  Partnership  for  Rights,  Development,  and  Peace 
(WLP) 

4343  Montgomery  Avenue,  Suite  201 

Bethesda,  MD  20814,  USA 

Tel:  1-301-654-2774 

Fax: 1-301-654-2775 

EmaU:  wlp  @  leamingpartnership.org 

Web:  www.leamingpartnership.org 


166 


Karin  Bayani  Na  F 


Majalisar  Bada  Shawara  Ta  Kasa  Da  Kasa  (lAC) 

WLP  ta  kirkiro  wata  Majalisa  Mai  Bada  Shawara  ta  Kasa  da  Kasa  (lAC) 
wanda  take  da  wakilcin  bangarori  dabamdaban  na  harkar  rayuwa  kuma 

wacce  take  da  kyakyawan  sMri  na  tantance  sakamakon  aiyukan  WLP 
akan  jagoranci  a  al'adance,  a  siyasance  da  kuma  a  tsarin  zamantakewar 
al'umma.  Wannan  majalisar  tana  taimakawa  WLP  wajen  yiwa  aikin  ta 
kwaskwarima.  Tana  da  mambobi  kamar  haka: 


Hafsat  Abiola 

Afifa  Dirani  Arsanios 
Suheir  Azzouni 


Charlotte  Bunch 

Thais  Corral 

Nancy  Flowers 
Noeleen  Heyzer 

Ayesha  Imam 

ZahiraKamal 

Farhad  Kazemi 
Asma  Khader 

AminaLemrini 
Afaf  Mahfouz 


Ann  Elizabeth  Mayer 
Rabea  Naciri 
Kumi  Naidoo 


Founder,  Kudirat  Institute  for 
Democracy 

Intemational  Consultant,  Lebanon 

Former  Director  General,  Women's 
Affairs  Technical  Committee, 
Palestine 

Executive  Director,  Center  for 

Women's  Global  Leadership 
General  Coordinator,  CEMINA, 
Brazn 

Human  Rights  Education  Consultant 
Director,  United  Nations 

Development  Fund  for  Women 
Founding  Member,  BAOBAB  for 
Women's  Human  Rights 
Minister  of  Women's  Affairs, 

Palestine 

Vice  Provost,  New  York  University 
Minster  of  State  and  Govemment 
Spokesperson,  Jordan 
Executive  Committee  Member, 
Association  Democratique  des 
Femmes  du  Maroc 
Former  President,  Conference  of 
Non-govemmentaI  Organizations  in 
Consultative  Relationship  with  the 
United  Nations  (CONGO) 
Associate  Professor  of  Legal  Studies, 
University  of  Pennsylvama 
President,  Association  Democratique 
des  Femmes  du  Maroc 
Secretary  General  and  CEO, 
CIYICUS:  World  AUiance  for 
Citizen  Participation 


167 


Thoraya  Obaid 
Ayo  Obe 
Regan  Ralph 
Kavita  Ramdas 
ArunaRao 
Bouthaina  Shaaban 
Zenebeworke  Tadesse 


Executive  Director,  United  Nations 
Population  Fund  (UNFPA) 
President,  Civil  Liberties 
Organization,  Nigeria 
Executive  Director,  Fund  for  Global 
Human  Rights 

President  and  CEO,  The  Global  Fund 
for  Women 

Coordinator,  Gender  @  Work 
Collaborative 

Minister  of  Expatriates,  Syrian  Arab 
Republic 

Founding  Member,  Association  of 
African  Women  for  Research  and 
Development,  Ethiopia 


168 


WLP 


WOMENS 

Learning 

PARTNeRSHIP 


da  hadin  gwiwar 


Association 
Democratipue  des 
Femmes  du 
IVIaroc 


BAOBAB  for 
Women's 
Human 
Rights 


Women's 
Affairs 
Technical 
Committee 


WLP 


WOMENS 

Learning 

PARTNeRSHIP 


da  hadin  gwiwar 


Association 
Democratipue  des 
Femmes  du 
IVIaroc 


BAOBAB  for 
Women's 
Human 
Rights 


Women's 
Affairs 
Technical 
Committee 


